



— — -, 



PATNIBAY 
NG BAYAN 



THE PEOPLES GUIDE 



Year ttt 
Taón llí 




MANILA, FEBRUARY, 1Q]7 
MAYNILA, PEBRERO, 



No. 
Blg. 



22 



MXMX««¡sa3g*^¡S¡y=8^^^ 



s; 



Macleod & Co. Inc. 



MANILA, CEBU, CHICAGO, NEW-YORK, LONDON. , 

Exportadores de Fibras 

Agentes de Compañías de Seguros 

contra incendio y de lineas 
de vapores para América y Europa. 






Imp. de El PonvKNiB,Soler No. 429, Trozo. 



m : - 




G. IRRITIA Y O 



Exportadores é Importadores 

o 

Comerciantes en toda clase de productos del país. 
Consignatarios de los vapores. 

"Albay", "Ntra. Sra. de Begoña", "Amelia", y Pailebot "Equis" 

con servicio regular a los puertos de Legaspi, Tabaco, 

Lagonoy, Daet, Nueva Oaceres y Guináyangan, 

Muelle de la Industria 1043 
Manila, I. F. 



Dirección Telegráfica: "URRUTIA" 
Claves; AI, ABC, 4.a y 5.a Edición y Liebers 



P. O. Box 597. 
Telefono 319. 



Insular Lumber Company 



Our Tanguile and Almon Lumber Offers an Acceptable 
and Reasonably Priced Substitute. 



FOR 



MAHOGANY 

Large Stocks Always on Hand Well Manufactured 

and Seasoned 

Write for Samples and Prices. . 

MANILA, P.I. 



THE PEOPLE'S GUIDE 

ENGLI SH SEC TION 

Editor: P. L. STANGL, B. S. SUBSCRIPTIONS , 

P. O. Bx 733, Manila. Single No 10 centavos 

One year f 1. 00 

Proprietor and Manager: % ,, ,, in provinces and 

SOFRONIO G. CALDERÓN U. S ,,1.20 

758 Reyna Regente, Binondo, Manila. Foreign: one year ,, 1.50 

3rd Year. [~ MANILA, FEBRUARY, 1917. ] No. 22. 

Preparing for the Future 



The while conflicting rumors concerning the 
advent of peace agitate the minds of men, it is 
well to look the whole field ©ver, free from bias, 
intent only on the welfare of these islands and 
ask, what should we do now? 

Today we are an agricultural people, who, 
thanks tó good crops and a great demand for our 
staple products, created by this war, enjoy a mo- 
dicum of prosperity. But even this is greatly cur- 
tailed by the lack of transportation for these 
products, and the exorbitant freight charges for 
•uch as there is, on the one hand, and the enor- 
mous cost of all we require to import, on the other. 

At present, as a nation, we occupy a low 
plane in the scheme of production. As yet we 
have not passed beyond the stage of being a pro- 
ducer of raw materials. Industries practically do 
not exist. Such "as do, are working under great 
difficulties, because a large part of what they 
require for work must be imported from abroad, 
thereby greatly hampering production, to making 
them impossible in many cases. 

Constructive legislation is required at this time, 
which, while preparing for the future development 
of the economic and industrial resources of the 
islands, avoids at once the Scylla Antiquated me- 
thods and conceptions as well as the Chary bdis of 
waste, and speculation. 

The Sugar Central idea requires to be expand- 
ed in a country where for generations it is the 
custom to await patiently the dropping of econo- 



mic manna from the heavens of governmental origin 
where initiative is scant and capital both stagnnnt 
and non-progressive, while the masses have yet 
to learn the lesson of the economic power of ac- 
cumulated savings, so well understood in France, 
Germany, Belgium and other European powers, a 
lesson which the American people have just begun 
to learn. 

Let government chemical works, for the manu- 
facture of acids, alkalis an 1 other chemical pro- 
ducts, that lie at the foundation of all industries 
be developed, and then sold to the people on easy 
terms, just like the Sugar Centrals. Let us cease 
to pay tribute for neirly all we need, and apply 
the innate skill of the Filipino laborer to make 
this country another Japan in variety of production, 
turning the energy now wasted on politics and 
kindred sterile efforts to making the country blos- 
som like the rose, the hum "of busy wheels to 
resound in the factories, instead of, as now, in 
the cranial cavity of many. Open channels to our en- 
terprising youth, who now will not study scientific 
agriculture, mining, engineering, technical arts! and 
chemical in lustries, because, outside the limited 
demand in government positions, there is no mar- 
ket for their skill and knowledge, it is useless to 
plant a big University, intensify the conditions of 
higher education, if at the same time no adequate, 
progressive, productive steps are taken to give the 
trained minds and hands a proper outlet for their 
efforts. 



"EL 82" 

TIINDAHAIN INQ PUNTURA 

Liwasan no Bixukdok, Telefono No. 82. 



Ipinagbibigay alam sa mga suki at sa mga manininá ng dam it, na dumnting 



na ang bantog at kilalang 

TINTURA PROGRESO" 



»pulbos na Maitiin at sari-saring kulay, ga mit sa pagtitina ng mga damit na sina- 
may, huai, sutla at iba-ibaug kayo pa, kanilan gdayuriin bago maubos ang sinabing partida. 



THE PEOPLE'S GUIDE 



3rd.Yka» 



Now, while the civilized world is grappling in 
the terrific struggle which is on for over two years, 
now is the time to do this, as it assures to these 
efforts a field full of opportunities, while the bug- 
bear of competition is for the present laid away, 
and cannot possibly become a factor until our new 
industries have reached a stage where they need 
not fear such competition. The critical hour has 
come; let the legislature be ready to give it scope 
to become a blessing. 

*■ 

Chronology of the War with 
Spain, 1898 



Feb. 15 — Maine blown up in Havana harbor; 

236 killed. 

March 13 — Senator proctor tells of Cuban horrors. 

,, 25 — Official report says a mine destroyed 

the Maine. 

April 4. McKinley declines Pope's intervention. 

,, 9. General Lee and Americans leave Havana 

,, 19. Congress recognizes independence of Cuba. 

,, 21. American minister in Madrid dismissed; 

ultimatum not presented. 
,, 22. North Atlantic Squadron leaves Key West 
,, 23. President issues call for 125,000 volunteers 
,, 24. Asiatic Squadron sails for the.Philippiues 
,, 24. Spain declares war. 
,, 25. Congress declared war has existed since 

* April 21. 
,, 27. Batteries at Matanzas bombarded. 
,, 29. Batteries at Cienfuegos bombarded. 
,, 30. Batteries at Cabanas bombarded. 
May 1. - Spanish fleet at Manila destroyed. 
,, 7. - Matanzas forts shelled. 
,., 9. - Fight off Cardenas between Winslow 

and three Spanish gunboats. 
,, 11. - Attack on gienfuegos. 
,, 12. - San Juan de Porto Rico bombarded. 
,, 12. - Cardenas shelled. 

,, 13. - Flying Squadron leaves Hampton Roads. 
,, 18. - Flying Squadron reaches Key West. 
,, 18. - New Spanish cabinet under Sagasta. 
„ 19. - Cerveras squadron in Santiago harbor. 
„ 25. - President issues second call for 75,000, 
volunteers. 
^25. - First Manila expedition leaves. 



11 


31. 


June 3. 


> * 


6. 


»i 


8. 


» » 


8. 


» i 


10. 


> i 


\h- 


» > 


14. 


?» 


15. ■ 


> » 


15. 


June 16. 


»> 


16. 


>> 


20. 


»i 


21. 


t f 


22. 




24. 


» » 


24. 


>» 


26. 


»> 


26. 


9 y 


28. 


ii 


29. 


»i 


30. 


July 


1. ■ 


ii 


2. 


» i 


3. 


* i 


3. 


» 9 


5. 


♦ 1 


6. 


» » 


7. 



10. 

13. 
14. 
16. 

17, 



„ is. 

„ 20. 
„ 21. 
„ 22. 

23. 



ANTONIO M. H. LIM-GENCO Y CO. 

Plaza del Conde No. 127, Manila, I. F. 



^Qfi 



Comisiones y Consignaciones ele tabaco rama de Isabela, 
Cagayan y Pangasinan. 



- Santiago forts bombarded. 

- Collier Mer-rimac sunk. 

- Bombardment of Santiago fortsu 

- Shafter's force leaves Tampa. 

- Caimanera bombared. 

- Marines land at'Guantanamo. • 

- Fight akGuantananio; Spaniards repulsed. 

- Army sails from Tampa. 

■ Second Manila expedition sails. - 

- Spanish defeat at Guantanamo. 

- Fort Caimanera demolished. 

- Bombardment of Santiago forts. 

- Shafter's army arrives at ,Baiquioi. . , 

- Charleston captures the Ladrones. 
-23. - Shafter's army lands. 

- Jnragua captured. 

- Fight at LaQuusima; Spaniards repulsed. 

- Cadiz fleet at Port Said. 

- Shafter occupies Sevilla. 

• Third Mauila expedition sails. 

- First expedition arrives at Manila. 

- Caney evacuated by Spaniards. 

• Outer defenses of Santiago taken. 

- San Juan, near Santiago, takeu. 

- Shafter demands surrender of Santiago. 

- Cervera's fleet destroyed. 

- Camara's fleet at Suez. 

- Spauish cruiser Alfonso XII destroyed. 

- Dewey captures Isla Grande and . 1,300 

prisoners. 

- Camara's fleet ordered to return to Spain. 

- Bombardment of Santiago resumed; Li- 
nares unconditional surrender. 

- Truce. 

- Santiago surrenders. 

-General Shafter announces terms of Ge- 
neral Tarral's surreuder. 

- American flag is raised over Santiago 
de Cuba, and General McKibbin made 
military governor. * 

- War council orders invasion of Porto 
Rico; Manzanillo bombarded- 

- Spanish cabinet reported as agreed to 
ask for peace. 

- General Garcia withdraws his army 
from Shafter's support. 

- General Miles sails for Porto Rico with 
an advance guard; American lines close 
about Manila; General ^ Wood is ap 
pointed governor of Santiago. 
Spaniards continue to surrender; Topeka 

♦ 

% 

♦ 
♦ 

% 

♦ 



| Telefono 3620. P. 0. Box 901. Z 



;S#5a 



tío. 22 



THE PEOPLE'S GUIDE 




Hon. TEODORO M/ KALAW 

Superintendent of the Public Library 
and Museum. 



captures Port Nipe. 
,, 24. - Sbafter reported active; Emperor Wil- 

helm said to have asked our intentions 

in the East. 
,, 25. - General Miles lands atGuanica, Porto Rico 
,, 26. - Spaiu formally sues for peace through 

the French Ambassador. 
' August 1|2. - Peace protocol signed at 4.25 p. ra. 

by Secretary of State Day for the United 
*" States, and. French Ambassador Cambon 

for the Spanish government. 

Tagalog=English 

Dictionary 

Aliutána, n. Root word expresing forbearance. 
Alintanáhin, v. ("in" form of alintana) To forbear, 
». to surfer contempt with ignonimity,- 
Alipáto, n. Spark of flying fire. 
Alipáyo, n. h. A kind of grass with wide leaves. 
Alipin, n. Slave. 
Alipinin, v. ("in" form of alipin) To enslave 

(definite). 
Alipiray, n, h. A kind of vine. 
Alirang, Root word. Commonly used as a verb: 

e. gr. Mangalirang — To be thin. # * 
Álipuñgá, n. Sore between the toes. 
Alipungahin, v. ["in" "form of al i punga] To 

have sores between the toes' 
Alipustá, ad]. Contemptible, despicable. 
Alirnan, p. Whatever, whatsoever. * 
Alipustáin, v. ("in" form of alipustá) To despise, 

to scorn, to reject (definite). 
Alls, Root word expressing the idea of leaving: 

or taking away, subtracting. 
Alisagá, cujrj. Inconstant, fickle, idle, lazy, loitering. 
Alisagság, ndj. [not common] Indolent. 
Alisan, v. [ a an" form of alia] To take away some- 
thing.^ 
Álisín, v. ["iu" form ofalis) To take away (definite). 
Alis-is, n. Murmur of the wind through the leaves 

of a tree. 
Alisuwás, adj. [not com«nou] Close, warm without 

wind; dung e. g. "Gumawá ng alisuwas ang 
* baU— The child relieved itself". 
'Alilaptáp, n. Firefly, Used figuratively in a verbal 

sense. E. gr. Aaliaiitaptap ang ilaw— The light 
is twinkling". \ f , 



Alit-it, n. Squeak, creak. Synonym of "alatiit." 
Alitit, n. The black spot of a reed or cane. 
Aliw, n. Comfort, consolation, relief- 
Aliw, ?». [obsolete] i of 25 cents or o i cents*. 

To be continued. 

The Planet Jupiter 



Far more briliant than any of the stars, 
and rivaling even the moon, is the plant Jupi- 
ter, largest of all the sun's family, of which 
the earth is a member. 

Looked at through a telescope, or even a 
field -glass, Jupiter is a magnificent object. A small 
glass will show that he is more flattened at the 
poles than the earth; in fact, he Í3 quite ellip- 
tical. A more po"werful glass will reveal him as 
a glowing white object, distinctly belted with 
dull cherry red. His belts are not fixtures, like 
Saturn's rings, but are changeable, being due to 
great bands of steam clouds whirling around 
with him. These rise from his hot surface and 
are condensed by the cold of space. 

As might be expected, these cloud-belts change 
in form and size, though the changes take place 
slowly. The dark belts are believed to be spaces 
between the clouds, through which the red hot 
surface of the planet is visible. 

For Jupiter is very hot, so hot, in fact, that 
it is probable he is not solid, but a whirling 
ball of semi- molten matter, and the spectroscope 
tells us that this matter is much the same as 
that which composes, our own earth. He is not 
so hot as the sun, but too hot to be inhabited. 
It has been suggested, however, that some of 
his moons may have life on them, for, although 
the heat they receive from the sun is probably 
not sufficient to maintain life, the heat they 
receive from Jupiter would compensate them for this. 
Jupiter is 83,009 miles, in diameter through 
the poles and 86,500 miles at the equator-about 
eleven times as wide as the earth. His area is 
119 times that of the earth. II is volume 1.300 
times and his mass 316 time£, but his density 
is only one-quarter that of the earth. 

He travels around the sun once in twelve 
years, less a few weeks. To do it he has . to 
move eight miles a second. He rotates as we 
do, but at such terrific speed that his day is 
only nine hours and * fifty-four minutes, where 
ours is twenty-four hours. 

The most interesting thing about Jupiter is 
his moons, eight of them, four of which can be 
seen through a field-glass. These four were the 
first discovery made by the telescope, Galileo 
seeing them first on Jan 7, 1610. They revolve 
about Jupiter, one in 4i days, one in 84 days, 
one in 17? days aud one in 40i da.\s. Of the 
other four, which can be seen only With very •. 
powerful telescopes, one is only a few thousand 
miles from the planet, around which it revolves 
in twelve hours. The most distant moon of all 
is remarkuble in that it moves in a direction 
opposite to all its sisters. 






■m 



'4 



THE PEOPLE'S GUIDE 



3dr. Yhae 




Hon. J. A. CLARÍN 

SENATOR 



It was these moons that first taught men 
the speed of light. Soon after they were disco- 
vered, astronomers began watching their eclipses 
and before long the were able to foretell the 
•xact hours at which the moons .would disappear 
behind Jupiter and reappear on the other side. 
But it was noticed that as Jupiter got further 
away from the earth the eclipses were always late, 
and as he came nearer the eclipses were about 
sixteen minutes behind time. In 1675, Roemer, 
a Dutch astronomer, accounted for this by saying 
that light, instead of being an instant flash, 
took an appreciable time to travel through space, 
and he calculated this speed to be about 186,000 
miles a second, which is approximately correct. 
Jupiter is well worth more than a glance through 
a fieldglass, but even this on a clear night, espe- 
cially when there is no moon, will reveal an 
object of surpassing beauty. 

One Cause of Failure 

"I would like to help Joe if I could. n The 
speaker ran hit fingers through, his hair, his 
strong, kind face troubled. "I like the fellow, 
and I want to see hi in succeed, but I hesitate 
to recommend him. The trouble with Joe is that 
business is never good. In the years I have 
known him I have never known him to admit that. n 

This keen-eyed jud^e of human nature had 
put his finder on the weak spot not in ' one man 
alone: but in many. Thousands of youths just 
beginning are preparing for future failure by 
forming the habit of emphasizing difficulties. 
Business is always bad. The other firm is inva- 



riably able to undersell. Somebody else has th« 
pull ,_ If you listen to the conversation of such 
young fellows for ten miLutes, you do not need 
to be a prophet in order to predict their future 
with accuracy. They will join the ranks of the 
men who are always looking for a job, always 
appealing to influential frieuds for assistance, 
always wondering why the other fellow has all 
the luck. 

Form the habit of ignoring difficulties when* 
you can and, if that is impossible, of minimi- 
zing them. It is the young man who is inclined 
to believe business good and his own prospects 
rosy who gets ahead. 

Practical Knowledge 



One never knows when a piece of practical 
information will come into play. The safe rule 
is never to neglect an opportunity to learn an 
art or science, lest at some time or other, we 
should find ourselves greatly in need of it. An 
interesting story is told in this relation. » 

At Cornell University all the students óf 
mechanical engineering are obliged to learn* seven 
trades. One of these, that of the blacksmith, 
is very distasteful to some young men, but it 
has to be learned, nevertheless. One young fellew, 
who was averse to soiling his bauds, begged 
to be exempted from wearing the leathern apron, 
but the professor took special eare that nothing 
was lacking in the thoroughness of his training 
at the forge. 

Not long ago that student went to the pro- 
fessor and thanked him .for compelling him to 
learn the blacksmith's trade. 

"You see," he said, "I am now superin- 
tendent of a mine in Montana. Last summer 
our main shaft broke, and there was no one*in 
the mine except myself who could weld it. 

"I didn't like the job, but I took off my 
coat and welded that shaft. She's running now. 
If I could ié't have done it, 1 should have been 
obliged to pack that shaft over the mountains, 
and the mine would have had to shut down 
until it got back. My ability to mend that 
thaft raised me in the eyes of every man in 
she mine, and the manager raised my salary." 



Ullhmhiiii 



TEL. 

3576 



tmmwfciHU 



I. DE LEON 

Pumipinta ng BAHAY, CARÁTULA 
Ayos sa pauahon. 

Mababang Tumangap 

175 ROSARIO Manila, I. P. 



TEL. 

3576 



iminiiiiiui, 



ó. 22 



THE PEOPLE'S GUIDE 



V"*y?H*f 



Ateneo Rizal 

ege of Pharmacy—College of Medicine — College 
agriculture— College of Mines. 
FOUNDED 1904— INCORPORATED4909. 
he new term opens July 1st. Inscription how 
a. New 'laboratories and greatly improved 
:ses and equipment. — The best College of its 
is, — special night courses in shorthand type- 
,ing atfdfpreparatiou for civil service examinafion. 
or particulars apply to 719-723-725 Rizal 
Ave. Sla. Cruz. P. 0. Box 733. 



A Hint to Tim 



A .prosperous looking citizen, on a downtown 
ner \u, Boston, bought a newspaper from an 
:*t little newsboy, who made change instantly, 
hout speaking a word. But the man lingered. 
ow many papers do you sell here a night?" 

said. 

"About fifty," said the newsie. 

"What is your name?" 

"Tim Manning." 

"Listen, Tim," said the man. "When I was 
ir age, I had this very corner for a stand, 
t I sold two hundred papers a night, and I 

it by carefully saying. "Thank you' to every 
í who bought a paper. I said it loudly, so 
it they would be sure to hear it." 

Three evenings later the man came by -again, 
i i>ought another paper of the little chap on 
} corner. 

"Thank you!" said. Tim, not recognizing him. 
'How's business?" asked the man. 

Then Tim knew him. "I'm selling seventy- 
5 papers every night, sir," he said. "I ain't 
ng to»forget that any more, neither," and 
grinned all over his honest freckled face. 

Tim Jiad learned his first lesson of the value 
coartes y to all. 



Taller de Ercultura Marmolería y Platería 

CASTILLO e HIJO 

Con medallas de 
Oro y Plata 



C. 

Premiada en lalCxpo- 
siciomde Filipi n a s 



Se reciben toda -clapo de ♦ T . , ~ . ,, 

trabajos consistentes en ♦ L »P lJ « s > Panteones, Mo- 
lmagenes, Andas, Alta- + n unientes y mausoleos de 
res, Pulpitos, Marcos, ta- ♦ Marmol y Estatuas de 
liados, y bordalesas de J cemento, etc. 

oro y seda, etc. + 



Calle R. Hidalgo, Nos. 310 y 3(16 (antes) 
San Sebastian, St«# Cruz, TeL-3157 

Played Out Trying 

to Catch 



Up 



"How is it, Bert that you are always so 
fresh when you get back to camp, while the 
rest of the boys are &o tired out?" queried the 
writer, noting that each night after a long tramp 
through the woods, the young man referred to 
""was apparently little wearied, while the rest of 
us were decidedly tired. 

"I guess it is because I take the lead,"' 
was the reply. "Thje rest of you get played 
out trying each to catch up!", Those words 
are worthy of thought. 

It is not the physical effort of trying to 
catch up that wearies, but the worry of mind, 
the thought that one is behind, that he may 
not be able to catch up. There are those who 
are behind in their studies, in their work, in 
their finances. Harassed and disturbed, they press 
on, but the fear of ultimate, -defeat has so sap- 
ped their resources that they cannot do their 
best work, and where there is one that reaches 
the goal, there are ten that fall by the wayside. 

The winner are those who are hopeful and 
courageous all along the way. 

Deepest Well in the World 



Venta de todas elaseg_.de Sombreros delj^aís. 

.Confección de LXiferent.es formas de Sombre- 
os a Elección del consumidor. 

Espacialidad en Blanqueo y Compostura Pron- 
itud! Esmero! Economía! 



Baliwag Hats Store 

P. C. REYES, Prop. 
Yo. 1Í18 Ave. Rizal, Sta. Cruz, Manila, P. I. 



Native hats of, all Kinds for sale. 
* Hats made into different styles at the choice 
dí purchasers. • 

Speciality in hat bleaching ang blocking. 

Promptness! Elegance! Economy! 






What is parhaps the deepest well in the 
world, and eertcinly the deepest in the United 
States, is in p/ocess of drilling, about fifteen 
milts west of Pittsburg. The object is to reach 
gas, oil or coal in paying quantities. At. this 
writing, it has already reached a depth of 7.174 
feet, which is more than a mile and a third 
straight down toward the center of the earth. 
When the depth of 6,775 feet was reached, the 
temperature w r as taken by a self registering ther- 
mometer, and found to be x. early 150 degrees, 
Fahrenheit. This confirms the theory that, s-.fter 
going down a few feet, the temperature ceases 
to fall and begins to rise, and that, at a depth 
of fifty miles, such heat would be encountered 
as would melt any know substance. If at one- 
eightieth of the distance to the earth's center, 
such heatprevails, what must it be at the center itself? 



• ■■■* 

'■"-■■■■ ' ".(? 
. ' -.".3 



:i '■■■■•i'Vii 



mmi 






PATSÜBAY NG BAY AN 



TaóhIII 



¡HINTAY KAYO! 

¿NATIKMAN NA BA NINYO ANG AMING 

Ginebra Ayala 

Ginebra S. Miguel 

at Ginebra Nacional? 

¡Kung Hindi pa, ay Sayang na sayang! 

Makapagpapatotoo pa ng kanyang buti ang walang tigil na paglakas ng 
aming pagbibili at ang mga pagpuri ng nagsisibili sa amin. 

¡¡T1KMAN NINYO" 

ng kayo 4 y magsipaniwala. 
MGA LUGAR NA KABIBILHAN 



Pakyawan \ 



Sa aming gawaan No. 625, Echague, Maynila. 
Sa aming tinggalan No. 630, ,, 



>» 



Ayala at K. 



a 



Fabrica ng Alcohol. 
Na ¡tinatag noong 1S34 — May 82 taon na ngayon. 
Echague 630, 652 Maynila, S. P. 



PATNUBAY NO BAYAN 



PAHAYAGANG BWANAN 



NAMAMATNUGOT 
Sofronio G. Calderón. 

J>ANGA9f WAAN 
758 Beyna Regente, Binondo 



KARUNUNGAN 
KAGALINGAN 

AT KAPAYAPAAN 



HALAGA: 

Isang salin: 10 cent. 

Isang taón: P 1.00 

Sa lalawigan at E. U. ,, 1.20 
Sa ibang lupaiii „ 1.50 



Taón III 



MAYNILA, FEBRERO, 1917. 



Big. 22 



Ang Karnabal sa Panapanahon 

MGA HALAW SA KASAYSAYAN 



Ang lagdangito ay iniulat ni Arlequín sa isang pahayagang kastila na lumabas noong 

Enero ng 1918 at $a kahalagnhan ay minagaling namin nalin 8a wikang Taga- 

log t at mabatid ng mga mangbabasa nitong 'Tatmibay ng Bayan". 



N| mga uuang taón ng karnabal ay nag- 
taglay ug di kawasang sigla ang bayan kaysa 
mga hull, nguni't habang nababawasan ng sigla 
ay laid naraang nangagsusumikap ang mga ta- 
gs pagtatag ng karnabal na ito'y lalo 4 t higit na 
uminam, lalong napunó ng mga kabalihalina at 
mga bagong bagay, upaug ang bayan ay ma- 
ganyak sa panoHood sa karnabal ng mga bagay 
na kalulugdan at katutwaan, ng kámamanghaan 
4it pagkakalibangau. 

Sa ganito ang kahalagabán ng karnabal ay 
lalo't lalong nag-iibayo at dumidilag sa isang 
paraang may kiualaman sa boong bayan. 

.Ang karnabal na ayou sa palagay ay ka- 
lwalhatian ng táwanan, ay tunay na may ibang 
kahulugáu sa ganáng atin; sa loob ug mgaha- 
lahak ni Momo na uaghihinugong sa loob ng 
isang máskara ay nápapansin ang ngití ng ma- 
ngangalakal na nagbahanap bubay; sa kabalig- 
tarán ng isang tnagaspang ó kakatwang más- 
kara ay nagkukubli ang mukhá ng isang "ban- 
quero" na tumutuus ng mga bilang sa kanyang 



utak, ng pagkatapos ay maging kayamana't ka- 
pangyaribaa. Ang tunay at boong likas ng atina: 
karnabal ay dili iba't ang adhikang may kiua- 
laman sa pamimilak. At sa bagay na i to ay 
nákakaisa ng sa Niza, Turin, Ñapóles at Flo- 
rencia, na siya tuloy nagiging dahiláu ng mga 
mángangalakal sa pagganyak sa mga taga ibang 
lupain. 

Ngayong nagtataglay ang ating karnabal sa 
twitwina ng anyó at likas na kapitapitagan at 
may lalong kapakanán din naman sa kagalingan 
ng madia, ay tila mandin mabnting mag ulat 
tayo ng kaonti ng kanyang kasaysayan, npang 
mabatid ug bahagyá man lamang ang pinagmu- 
lan ng isang bagay na totoong nakagaganyak 
sa lahat sa mfca araw na i to at sa mga sinundan. 

Ang karnabal, sa pagkáhayag na kagalakan 
at kasayaban ay masasabing kasingtanda ng tao, 
nguni't sa tanging pagkalwai sa sigla ng isang" 
bayan ay nátutuklasan natiu ang kanyang mga 
unang bakás noong ilang siglo bago nagkatawang 
tao ang Pg. Hesukristo. 



t 






♦ <» ♦ ♦ 

** ♦ ♦ > 

I ANG BAZAR NA MAY LUBHANG MARAMING TINDANG i t t i 

% * * % 

itüiS ¡ Máskara, Confetti P**1 

% escolta! 



! * i I 
it I % 



►ESCOLTA % 

I AT LAHAT NA BAGAY PARA SA MGA PILIPINO AY ANG ♦ 

£¿¡¿ U PUERTA DEL SOL f 



49 










8 



ATNffPAY NG BAYÁN 



Taon II 



Ang "purin" ng mga feudyo, ang mga ba- 
kanal na ipinagdiriwan' ng inga eleno sa kara- 
Hgalan ni Dionisios kuucr panahon ng pag-aani, 
ang, mga saturnales at mea luperkules ng ^mga 
taga Roma, ay siyaug-mga káunaunahang »pag- 
diriwan na bilang kahalili ng karnabal sa ngayon, 
na ang talagang kabulugan ng salitaog ito (kar- 
nabal) ay hindi pa nátutuklasan hangrga ngayon, ' 

( na gaya rin ng tun ay na kahulugan ng purim 

' ng mga hndyo. 

Ang salitang karnabal ay karaniwang banguin 
sa mga salitang italyano ua "carne vale" na ang 
kabuluga'y 'carne adiós [ó adiós, karné], Hina- 
ngó rin sa mga salitang "carne levanten" at 
carnavale" na itong hulí sa wikang romano'y 
"carrus navalis" (carro naval) ó "karro sa tubig". 
At itong: hulí ang lalong mapaniciwalaan kaysa 
iba, sapagka't ang angkan ng mga taga Italya 
na gaya ng mga teutón' at mga "celta" ay 
nagdaraos ng mga prusisyon na may isinasa- 
mang isang barkong may mga gulong at may- 
nangakasakay na nangakamáskara na nagsasa- 
liwan ng sáyawan at nag_aawitan ng mga kan- 
tang mahahalay. Sa Reus (Espanya) ay inuuga- 
li pa itong sa barkong may raga gulong. 

Kung bigkasin ng mga teuton ang salitang 
karnabal ay fastnncht "gabí na ipinag-aayuno", 
fastenseven ó fastenovend "simula ng ayuno" [ang 
"ovend" ay siya ring "avend" "hapon"] sapag- 
ka't dating ugall ng mga teuton na magsimu- 
lá ng i¡iraw sa hapon, na gaya rin ng mga bilang 
ni Moisés sa pentateuko. Noong Edad Media 
ay ginamit ng mga teuton ang salitang/asríafc/i 
Ó fastenatch "pista ng kaululán", ng pagkakatwá", 
Ang carne vale, carne lavamen at fastnatcb ay 
pawang raga pangalan na likhá ng kakristyanuhan. 
Ang karnabal noonp unang dako, na gaya 
rin ng kalakKangr babagi ng kilos ng sangka- 
tauhau ay may kinalaman sa relibyon, palibha- 
sa't noo'y nangakapangyayari ang raga giuoo 
ng relihyon. 

Kaya't ang inga bntyinal sa Gresya na idi- 
nadaos noong ika anim na siglo naso nagka- 
tawang tao ang Pg. Hesukristo ay itinalaga 
kay Dionisius, na ang mga pagdiriwang yaon 



Damas 

En estos tiempos tan delicados para la 
salud, por el temido cólera y otras enfer- 
medades contagiosas, lo mejor es estar pre- 
venidas, mandando , todas nuestras ropas á 
lavar y desinfectar en la conocida lavande- 
ría de vapor 

LA SANITARY STEAM LAUNDRY 
Teléfono 529 



ang pinaghauguan ng dula; ang pagpuprusisyon 
ng barkong may gulong ay idinaos sa Roma 
noong magtatapós ang imperyo at yao'y bilang 
parangal sa dyosa Isis, at ipinatutungkol ng mga 
teuton sa dyosa Nertba ó Herta, na siyang 
"Inang-Lupá" ua ang sinasagisag kung rain san 
ay isang sudsod. Sa Hermanya ay sa bukid idi- 
nadaan ang prusisyon; sa Roma ay sa dagat 
pagsisimulá ng mga pagíalayag, at .sa Gresya 
ay inilibot sa raga lansaugan ang karro ng dinidyos. 

Ang kahalayan at kasalaulaan sa mga pista 
ni Bako, sa mga saturnales at lupeTkales ng 
Roma ay nagkabisá sa likas ng inga karnabal 
na idinaos sa Espanya, Italya at Galya, at itong 
mahalay na likas ay nanatile hanggang sa mga 
bagong panabon. 

Dati, ang raga máskara Tig karnabal ay may 
kinalaman sa relibyon na hiuggil sa mga espí- 
ritu. Nco'y pinanaligan na ang la-long mabuting 
paraan ng pakikiparauhay sa mga "larva" ó 
masasaraang espíritu ay an? sila'y ariing parang 
may kínatawan. Áng kumakatawan sa kanila 
ay nagdadamit ng puti at nagmamaskara sa muk- 
há at iyan ang pinogmulan ng karnabal. Ang 
bangad na makapanatili laban sa masasamang 
espíritu ay nakapag-ulat ng- kung ano anoug 
paraan na harpgang ngayo'y isinasagawá sa n«ga 
karnabal. Sa mararaing dako ay ininngsiaigá ng 
mga diyaini at mga putol ng kahoy. At sa ka- 
lagitnaan ng buntongr sinisigaan ay naglalagay ng 
isang tautauban, isang kuriís ó isang pusang 
bubáy na siyangt ipinalalagay na man^gagaway 
ó raasamang espíritu. 



y, 



i 

i 



* ~ "ANG TIBAY" 



SINILASAN NINA TEODORO AT KATINDIG - 

Ave. Rizal llg. 2315 at Sucursal Azcarraga big. 630 
JEL. 3331, MAYN1LA, K . P. 

Kung masirá na may par.-» ang mabuo*y ibnlik at gagawin ng WALANG BAYAD. 
• Tignang mabuti ang TATAK ng hindi malinglaug ng mga raanghubuwad. 



Mga nagpapatotoo ng kanila ng mga yari: 

"Katangi -tangí ang ginagawang napakahigpit na pagsisiyasat ng rága sinelas na nayayari sa araw-araw na 
kung ibabatay mitin sa ibang pagavraan ay líalos kalahati lamang. Datapwa't kung kaya ginagawa ito ng may- 
ari ng ANG TIBAY ay sa pagkakilala niyang yao'y katungkulang di maiaalis niño man. 

UNION -DE CHINELEROS DE FILIPINAS. 
Ang Sinelasang ANG TIBAY ay kinagigiliwan ng kanyang inga suki dahil sa pagkamaingat sa pagpapagawa* 

PEDRO ROXAS. 
Inaasaban ko pong ang kasunduang iya'y lalabas ding napakatibay gaya ng mga sinelas, at iba pang bagay 
na sa tindabang iya'y inyong ipinagagawa. LOPE K. SANTOS. 



BlG. 22 



PATNÜBAY NG BAYAN 



Sa Espanya, Italya at Pransya ay kauga- 
liaog tapusin ang naga pagdiriwan Dg karnabal 
aa paglilibing ng karnabal. Sa Roma ay idinadaos 
ang "Miércoles de ceniza" sa paraaug inililibing 
ang katawan ng tautauhan na siyang kunwáng 
pioakahari ng karnaval; sa mga kasunod na araw 
ay inirilibingr ang ibang naiigálabing mga sang- 
kap ng katawan. Halos ganyan din ang ginagawá 
sa Hesse at sa daftftg Benesya (Venecia), na 
kung panganlau doo'y paglilibing kay Bako, na 
ang paraan ay nagsusunog, nagbabaón ó naglu- 
lübog sa tubig ng isang tautauhaug diyami. Ito'y 
nákakahalintulad ng purim ng mga hudyo, na, 
sa katapusan ay idinidipa sa kurus, niyuyura- 

^kan at sinusunog ang isang tautauhan na siyang 
kunwang katawan ni Anán. Sa mga pagdaraos 
ng mga saturnales sa Roma at sa mga lalawigan 
ng imperyo, tatloug pung araw bago ipagdiwan 
ay pumipili ang mga kawal ng pinakamaganda 
sa kanilang magkakasamahán at ginagawang hari. 
At pinagkakalooban nila ng boong kapangyarihan 
sa kanila. Sa ikatatioug pung araw ay ipinasi- 

, siya nilang magpakamatay siya sa dambaná [6 
alta] ng dyos Saturno. Sa Kreta (na siyang 
kasalukuyang Kandya), Olimpya, Rodas at iba't 
iba pang bayan ng Gresya ay kaugaliang luma- 
mog ng isang tao na pinakahandog kay Kro- 
mos, na, sa Rodas ay inugaling ilabas sa bayan, 
na nakukulong at patay. 

Ang Italya, Espanya, Pransya at Rusya ay 
mga bansang lalong karaniwang pagdausan ng 



raga karnabal, bagamán sa New Orleans, n£ 
Estados Unidos ay nagdadaos din naman taon- 
taon inula noong 1857, 

Sa Italya, ang karnabal na idinadaos ng 
lalong inam at diiag ay ang sa Roma, na boong 
siglang binanggit ni Goethe sa kanyang mga pag- 
lalakbay — na anya'y, dinadaluhan ng lubhang 
maraming dayuhan at ipinagdaraos ng mga 
pátuliuan ng kabayo, ng hagisan ng mga bu- 
laklak at kompeti, ng mga patulinan sa paraa- 
mangka, at ibpa. Noong panahoR ng papa Paulo 
II, sa panahou ng karnabal ay gumagawá ng 
hapunan sa Palasyo ng c< Conservatori n , sa pun- 
tod ng "kapitolio", na doo'y nagsasalosalo sa 
isang dulang ang pitong kardenal at ang duke 
Orazio Farnesio, samantalang sa ibang dulang ay 
lahat naman ng mga babae. Pinawl ng papa 
Sixto V ang ugaling paghahagisan ng putik at 
alikabok, na ang tanging ipinahintulot ay ang 
pagbahagisan ng mga bulaklak ó mga matamis. 
Nagdadaos din naman ng patulinan ng mga sa- 
sakyan sa tubig (Via Lata) at ng mga prusisyon 
sa Agona at sa Testacio. Noong panahon ni 
Julio III ay may sarisaring patulinan: ang sa 
mga hudyo lamang; ang sa mga binatang kris- 
tyana; ang sa mga aanimin na pung taon; ang 
sa mga buriko at ang sa mga kalabaw. 

Datapwa't ang karnabal sa Benesya ay la- 
long magiting kaysa karnabal sa Roma. Naugi- 
ngibabaw sa gaganda ng mga parol, sa mga pa- 
mamangkaan, sa gayak ng mga bahay at sa 



í 



Y u Bicio So n tiki 

Dasmariñas No. 209. Manila, I. F. 



I Comerciantes en toda clase de Productos del 

8 Pais. — Importación de Arroz. — Molino de Arroz en 

! Bautista, Pangasinan. 



! Armadores del Vapor 

Y SONTÜA 



! 

| SUCURSALES: 

8 Calbayog, Catbalogan, Carigara, Tacloban y Surigao, 

¡ Dirección Telegráfica: "SONTUA". Tel. 68. Box 186. 



>M«M#] 



k»m##k«k#h#mi#k#H0 •■§] 



I#H#H#H#] 



mmmwMmmm 



i 









10 



PATNUBAY NG BAYN 



Ta4n III 



•inga- barkong naugagíiliwanag sa ílaw, sa kanyang 
mga kwites, sa kara-mihan ng máskara, sa pag- 
laiaban ng mea hayop, sa mga pagsusubukan 
ni lakás at sa ioa't iba pai»K »>ga pánoormg 
kabaklabaícla. Aug m^i kanalakyuun at ang 
kasiudaksindak na pagbihigantihan, at ang mga 
panghihiniagsik ay binibigya.n ng luoos na kala- 
yaan sa madia. . v 

Saká ang karnabal sa Plnrensya (Florencia; 
av sivang migiug lalong masaya't marilafi na ang 
mga kalayawan ay imlahnd ni Lorenzo de Me- 
diéis sa kanyang inga Canti Carnavalecchi o mga 
awit na oangkaniabal. 

• Sa Espaiiya, ang karnabal ay pinasifcla ng 
di kawasá ng mga arabe. Tinangkilik ni Felipe 
IV ang mga karuabal. Si Felipe V ay nagba- 
wal ng pagdaraos ng anomang pánoorin kunur 
karnabal. Miuagaling ni Carlos III, at sa pa- 
nahon niya ay ipinaugali sa mga dulaan ang 
sayawan ng nangakamaskara. Ang mga karna- 
bal sa Madrid, Sebilya at Kadis na pinagtatang- 
haian ng uaggagrandahang mga karosa at ng pag- 
hahagisan ng mga bulaklak ay siyang lalong mga 
piuaka bautog sa Espanya. Sa pagrereyna ni Ma- 
^ ria Cristina ay lalong simiigla ug di kawasá 
hanggang sa kasalukuyan. 

Ang sa Buenos Aires at Montevideo ay to- 
toong mga ban tog din naman. 

Sa Pransya ay sinimuian ni Catalina de 
Mediéis ang pagmamaskara sa sayawan.^ Nguni't , 
ang ganitpug sayawan ay biudi inugali sa Ingla- 
terra kung di noon na laniang panahon ni En- 
rique VIII, at Sa Alemaina ay noong uagtata- 
pos ang siglo XVII. 

Bago sumapit ang taong 1897, sa mga ka- 
balgata at prusisyon na idinadaos sa Paris ay 
di tialiligtaan ang bakang mataba, na lunibirang 
sa isang timpalak na kung panganla'y ''pista ng 
.. inatabang baka". Anáug ibang mga mánanaiay- 
say ay nagbubat ang ugaling ito sa Apis^ ng 
mga taga Ebipto, na sa pamamagitan ng "pa- 
ganismo" ng liorna ay sinnapit sa Pransya. N«>ong 
Edad Media ay lubbang karaniwan ito, na kai- 
pala ay sa mga Mngkakarm'. Hanggang noon? 
siglo XVIII ay ipinagpupnndsyon pa sa mga 
lansangan kung hwenes ang matabang bakaj 
pagkatapos ay idinadaos iinií pista* sa martes ng 
karnanal na siyang tanging a raw nito sa Pran- 
sya. Noong 1790 ay napawi ang pagdiriwang 
na ito; nguni't milling pinapanaull ni Bona- 
parte. Ang mga baring Enrique II L at IV sa 
Pransya ay toto.mgmaibigin ng karnabal. Noong 



TY.-CAMCO, SOBRINO 

Importación y Exportación de 
toda clase de Productos 

Comisiones y Consignaciones 
Consignatarios de los bu pores "Chu- 



rruca 

Hormiga, No. 10, 



y "Panglima" 



Manila, I. F. 



Sportsman's Headquarters 

SQUIRES, BINGHAM Co. 



GUNS AND AMMUNITION 
TENNIS GOODS, GOLF, 
AND PHOTO SUPPLIES, 
MOTOCYCLES, BICYCLES. 



Plaza Goiti, 
Manila. 



No. 179 Nanking Road, 
Shanghai. 



panahon ni Luis XIV ay nangyari ang walaug 
tuos na kalayaau sa karnabal. 

Bagamán ang mga paré at ana ibang mga 
papa ay tumutol sa mga kahalajan na isiiia- 
sagawá kung karnabal, na ang gayo'y lub- 
bang karaniwau sa bay an, ay di rin basan- 
sala. Isang concilio .sa Ulifi noong simula ng 
siglo XVI ay nagbawal ug pagpuprusiayon, 
nff barkong/ may gulong sa mga palibot ng 
bay an. Ang mga paré ay nangag-ulat tig mga 
katbang dula ng bagong karnabal alemán, at 
si Hans Saebs na guro sa Nuremberg ay 
kumatha ng maraini niyaon. Ang karnabal 
in yaon ay ipinagdiriwan * sa tinatawag na 
* 'lunes ng usa", na awg isang usa ay tina- 
taizpian ng damit ng mga nagiliriwau, at 
gayón din sa kinámartisan, bisperas ng "mier^ 
coles de ceniza", ua .kung panganla'y pista 
ng mga ulól^ Ang karnabal sa Áiemanya, na 
napawi dabil sa pagbabago ng kapanaligun at 
sa pakikidigmang 30 taón ay muling inugali 
noong siglo XIX sa mga lalawigau ng RhiiT, 
na pagsisimnlá ng taóa uy idinadaos ang 
pistang ito ng isang samaban na kung pa- 
nganla'y kapulungan ng inga ulól, na -piua- 
ngunguluhan ng pangulo ng karnabal, at 
inula noong taong 1868, ay inulit ang kar- 
nabal na ipiiiagmamaskara sa Berlin, Ham- 
burgo at Leipzig at noo'y inugali rin ang 
barkoug karro na hilan ang dyosa Herta. Ang 
mga karnabal sa A'iuisurán, Trieste, Maguncia, 
Dusseldorf at Colonia ay ipinagdiriwan ng boong 
sigla. Dito sa bull ay piwapanumbaiik ang kau- 



ATELIER ARELLANO 



162 Escolta 



Tel. 3434 



Ito ang pákuhanan ng retrato na yu- 
mayarl ng boong ayos at linis. Ang ha- 
laga'y pangkaraniwan at sa ikasisiyang 
loob ng nagpapakuha. 

Inyong pagsadyain at ng kayo'y hki- 
niwalá. 



1 • • 



Blg. 22 



PATNUBAY NG BaYAN 



11 



'■,-va. 




G. VICENTE SOTTO 



Bayaning] mámamahayag 
\\Q mga 



na kasalukuyang kausapin 
jesuíta . 



galiaii nooug 1823 na idinaos ng katangi-tangi, 
at noong 1874 ay ipinagdiwan ang 50 taon 
ng kasayahang i tó. Sa Munich ay ugali na 
pagka gabi ng martes ng karnabal sa bawa't 
pitong taón ay isinasagawá ang sáyawan ng mga 
manggagawa ng mga barriles ng mga siglong 
nagdaan, saká nangagsasayawan sa palibot ng 
isang tunel. At ang pagdiriwang na pinanga- 
nganlaug "inetzgersprung (luksó ng magkakarné) 
na isinasagawá kung lunes iig karnabal ay dili 
iba't ang pagbibinyag sa mga kasapi na ang 
paraan ay isinusukbó ang m£a bagong kasapi 
sa tangké ng Marienplantz. Hanggang noong 
taóng 1903 ay isinasagawá taón taón ang pagdi- 
riwaug i to. Sa Austria,. Suiza at Hungría ay 
may isinasagawá riug'ibang kaugalian na gaya 
ng sa» Francfort. 

Aug karnabal ay karaniwang ipinagdiri- 
wáng sa mga araw na sinusundan ng "Mierco- 



les/.de Ceniza". Ang kaarawan ng 
karuabal ay *a ikaiimang pung linggo 
na kabilang ang lunes at martes na 
kasunod. Sa ibaug dako ay siiiisiniu- 
lan sa kaarawan ng tationg hari (ika 6 
ng Enero), at sa Benesya, noong araw, 
ay sinisimulan sa ika 26 ig Disyejn- ■ -■ 
bre. 8a Milán ay nagtatatral ng tationg 
araw pa pagkatapos ng "Miércoles de 
Ceniza". Ang mga taga Rbin kung 
magkaiuabal ay sa inga n lalabing araw 
ng sanglinggo pagkatapos ng 'Miér- 
coles de Ceniza". 

Sa Espanya ay karaniwang mag- 
tagal ang karnabal hanggang sa 
unang linggo ng kurisma,' na kung 
panganla'y «linggo ng palayok"; 
sapagka't sa kaarawang iyan, ang 
nangaglalaka4 ay nagsisipagpiring 
at sa pamamagitan ng isang tungkod 
ay bumabasag ng isang palayok ó 
ng isang sisidlan ng matarnis na. 
ibinibitin sa mga bubong. 

Sa m ga mangga gawa 

Sa paJcikisnma ta mamumuhunan. 
Aug súliranin tungkol sa ating mga 
manggagawa ay isa sa lalongr maselang 
sa larangan ng pamumuhay at pama- 
majan. Karaniwan natiug márinig na 
sila'y kapunyagi ng mamumuhunan. 
Kaipalá n|a'y gayón; ngnni't sa ganáng 
akalá namin, ay sila'y dapat maging 
kaibigan at kapatid ng mamumuhunan. 
Any: manggagawa ay hindt dapat pala- 
máne ni lumamáng sa mamumuhunan, 
kungdi silang dalawa'y dapat magká- 
tugmá ng pagsasamahán. 

Sa Pagknkaiw. 
Ang mga manggagawa natin sa ka- 
ealukayan ay madalás nasasahulán ng 
mga mamumuhunan, dahil sa pagkaka- 

i hiwahiwalay at ito'y sanhi sa pakikialam 

nila sa mga "lápian" ng politika. 
Ang iba sa kanila'y kampon ng gayong ginoo ng 
isang lápian, ang iba'y ng gayong ginoo ng ibaug v 
"lápian" at áng iba'y ng gayo't gayong ginoo na 
manggagawa raw ó makamanggagawá raw upang 
BilaV katigan at máhalal lamang sa gayo't ga- 
yong tungkulin. Sa ganito'y hiwahiwalay sila at 
bindi matibay; sapagka't kung halimbawang ang 
isa ó ang ilang manggagawa ay apihin ng ma- 
mumuhunan na kaailang pinaglilingkurau, at sila'y 
magpaalam ó umaklas ay karakarakang mapapa- 
litan ng mga manggagawa na naaanib sa ginoo 
ng kabilang lápian. Iminumungkabi ngá nitong 
Patnubay ng Bayan sa ating mga manggagawa 
na sila'y mangagkaiisang lahat at bumuó ng 
isa lamang Samahán ng mga manggagawa, na di 
makikialam sa mga "lapian" ng politika, kurgdt sa 
politika lamang na ikagagaling ug manggagawa, at 
pumill ng raga tapat tagapagtaguyod na walang 
hángarin sa ikagagaling ng kanyang sarili 6 ng 



12 



PATNÜBAY NG BAYAN 



TaonHI 



lapiau na kanyang kinaaaniban, kung di ng 
ikagagaling lamaag ng mauggagawá. 

Sa ifai8uaulong ng manggagawa 

Karamihan sa ating inga nianggagawá ay 
hindí nagsusumakit ng pagkasulong nila, Kung 
siya'y "anlwagi" ay sukat na lamang doon sa 
nalalamau at hindi na nag aaral ng lahat na ba- 
gay na dapat málaman ng isang anlwagi. Gayón 
din, may manglilímbag na sukat na lamang doon 
sa kanyang nal al am an at hindi siuisibap na pag- 
ara Ian ang booag "arte" ng panglilirnbag. Imi- 
numungkahi ngá ng Patnübay ng Bayan na kani- 
laug hilingín sa pámahalaan, na biqryan silá ng 
kalwagan na raakapag-aral kung gabí sa Trade 
School at kung mangyayari ay magkaroon ng 
mga sariling páaralau sa gabí ang inga mang- 
gagawá, La pagkakatutuhan nilang lubós ng 
kaoikanilang gáwain. 

Sa ikapagsasarüi 

Ang ating mga manggagawá ay nasisiyahan 
na magíng manggagawá na lamang sa boong 
panahon ó sa katagáng sabi ay sa paglilin^kod 
habang uabubuhay. Sa ganáng akalá namin, 
aiK lalong inahalagang dapat nilang sikapin ay 
ang kanilang pagsasarilí, at hindi mahirap isa- 
gawá kung iibigin. Kung ang bawa't pangkatin 
nila ay magpasiyá ng ganitó: Halimbawá, ang 
inga anlwagi. Pagkaisabau na bawa't isa'y ¿nag- 
huhulog ng gayong halaga twing sábado o kaya'y 
ng ayon sa kaya ng bawa't isa. Ang salaping 



Damas: 

¿Queréis ser las reinas del 8(üon en 
bailes donde sois invitadas? 

Mandad vuestros costosos temos de 
Jusi y Pifia á lavar en 

The Sanitary Steam Laundry 
TELEFONO 529 

918 Calle Arlegui. 



iyan ay 



pámahalaan ng isang ¡upon »a halál 
ng kanilang samahán at ilagay sa Banco Postal 
6 su alin ni ang Bunco na lágakan ng salapí. 
Pagkaraan ng isa o dalawang taon ay inaasahan 
namin na ang saliping iyan ay isang puhunan 
na, na dapat ipagtayó ng isang "Taller de car- 
pintería". At isípin ang magiging lakas ng isang 
"Taller de carpintería" na ganyang url! At 
iminumungkahl ngá namin sa ating mga mang- 
lilímbag, sa ating mga tabakero, sa ating mga 
anlwagi at sa lahat ng pangkatin ng ating tuga 
manggagawá na ito'y isagawá alang-alang' sa 
ikapagsasarilí at ikagagaling nila. 



zm&M&msm jí ssRRBHttwii»» ^ssgESssai ¿i&ft^sffi»ra»ES § 



Mindanao Lumber Co¿ 



(SOCIEDAD INCORPORADA) 



Gran Aserradora mecánica establecida en Naga— Naga, 

(Zamboanga.) 

Grandes existencias de Maderas del Pais de todas 
clases y dimensiones á precios sin competencia. 



Agentes Generales, 

GO-TAUCO Y Cia. 



I Soler 214. 

«MMMwi4lM3GRSOI«l9RnSI * 



MANILA. 



Tel. 471. 



Blo. 22 



PATNÜBAY NQ BATAN 



13 



/ 



lia ang pagdaya sa 
mgaPilipino 



. ,s Isa*sa lalong maiinam na biyayang ginawá 
/'■a mga filipino ay ang bagay na inibayag ng 
ua sa malalaking págawaan ng sabon sa Estados 
Unidos. Ang fcamaháng^ito ay nagsugó sa Pili- 
pinas ng isa sa kany&ng mga kinatawan, at ito, 
pagkatapos makapaglakbay sa Sangkapwluan ay 
naursabing: "Saan mang dako ng sangdaigdig ay 
walA akong .nakitansr isang bayang nápakalinis 
^--ná gaya ng Pilipinas". An* taomr itoy nagbi- 
bilí noon ng sabon: ng Sabong Lenox, na siyang 
laiong magaling sa mga ipinagbibilí sa Pili pinas. 
Ang Sabong Lenox ay may katamtamang 
lakf at kaigihan sa kamay; at isang sabón na 
panglabá sa damit. Nakalilinis agád ng damit, 
at pag Sabong Lenox ang ginagamit ninyo ay 
% hindt kay$ lubhang mapapagál na gaja ng 
nangyayari kung gumagamit ng isang baretang 
sabong mura at karaniwan. Ang mga piiipino 
ay hind! na napadadayá. Marami ang nakágamit 
ug malalaking baretang sabon, nguni't napágkita 
nila na ang damit na ginamitan ng gayong 
sabon, ay may katwáng amoy at kailangan lab* 
hang muí!, palibhasa't ang dumí ay hindt na- 



paparan?. Ito ang kadahilanan kung kaya't 
maranii ang gumagamit ng Saltong Ltnax na 
siyaug kilálang pinakamaigi sa mga ipinagbibilí 
sa Sangkapiiluang ito. 

Mga Pangp atawa 

Si insik Pandak ay nagtindá ng karning 
kalabaw at isinigaw ng:— '•''Mili kayó káuéng 
máka". 

Lumapit si Santiago at anya'y: — i Ano iyau, 
Paudak? 

— Kané maka p6 t — ani Pandak. 

Ah ayoko niyan, — ang sabi ni Santiago, — ibig 
ko'y karneng kalabaw. 

— lyan ngá, kauéng kalamáw. — ang tugon ni 
Pandak. 

Tumawa na lamang si Santiago at uagbadyang: 

— Ah lokóhin ka lamang sa akin. Ikaw sabi 
kaninang kanéng máka, at ngayon sabi ikaw ka- 
néng kalamáw. 

Sí Padre X... ay isa riyan sa mga dl ma- 
kapigil ng likas ng katawan at nagisip mangbabae. 

Isang umaga'y nagsermon siya ng totoong 
kabaklábaklá at tinukoy niya na ang pakikiapid 
at pakikiaguló ay malaking kasaianan sa Pangi- 
noong Dyos at isang eskandálo sa bay an. 

Noo'y isa sa nakinig ng sermon ang kanyang 




/BAZAR VELAZCO 



(ESTABLECIDA EN 1852). 
Galle Nueva 120-134 Binondo, Manila, P. I- 






/ 



Artículos de alta novedad propios para 

, REGALOS 

Importación directa de Europa, America, Japón y China 

almacÉnde^tejidos 

Encajes,* Tiras Bordadas, Géneros de Punto, Cintas, Sederías, 
Lanas y Tejidos de Fantasia. 



Telephone 3011 
P. O. Box 135 




Cable Address: 
"Velasco," Manila 




3$ 



u 



PATNÜBAY NG BAf^N 



Taon IH 



■ in - u • ' • T mm f t f tit íniif ~ m¡ & íím MmmimíimMmmm*m*m 

babae at agad nagsisi, na hagbalik-loob: kaya't 
pagkatapos ng misa ay naparoon sa bahay ng 
paré at anya'y^ 

— Matwid aug isinermon mo: kaya't humi- 
ngi tayo ng tawad sa Pg. Dyos at kapwá tawad 
din namau kitá. " t 

Aba! — anáug paré — hwag kang loka! yao y 
para sa kanila lamang, hindi para atiu. 

Si Lukas at si Tomás na kapwá maggaga- 
tás at magkumpare, ay nagkasabay isang araw. 

Aní Lukas, — ¿ikaw ba'y nagrarasyon ng ga- 
tas na puro? 

— Sus— ang pabulalás na bigkas ni Tomás. 
Sa kamahalan ng gatas ngayon, ay makapagra- 
rasyon ka ba ng puro? 

— Eh paanong giuagawá mo? — ang tanong 
ni Lukas. 

— Eh paano pa!— aní Tomás, — kung di ang: 
gatas ay bantuan ng tubigr. 

— Ah palso kang pumaraan — ang sabad ng 
tumanong. 

— At bakit? — ang tugon ng kausap. 

— Parisan mo ang ginagawá ko — aní Lukas. 
— Ang tubigf ang biuabautuan ko ng gatas. 

SI WALANG KIBO. 

Kasaysayan ng sarili 

Aní Rizal sa paunawá Jniya sa aklat ni 
Morga: Kung ang aklat na itó ay makapukaw 
sa iuyo ng budhí ng ating kabapon, na napawi 
sa alaala .... ay hindi ugá nawalan ng saysay 
ang aking pagpapagod, at sa ganitong tuntunin, 
kahima't ka un tí, a y makatatalagá tayong la hat 
sa pag-aaral nu hinaharap". 

Gatiitó ipinakilala ng dakilá nating guró ang 
aklat ni Morga, sapagka't may kinalaman sa 
kasaysayau nitong lupa natiug kinamulatan. At 
ipinakilala niya ang aklat na ito upang hwag 
inálibing sa limot ang ating kabapon, saká ug 
málaman natin," na ang ating bayan ay may 




Mgal. FILEMON SOTTO 

Senador. 



kasaysayan; sapagka't ang bayang may kasay- 
sayan ay bayang may saysay, samakatwid baga y 
may kabulubán. 

Dahil din sa paraang ito, ng punahiu ni 
Perfecto Makaaraw (ni G. Lope K. Santos?) ang 
aklat na Dating Pilipinas ay nagbadyaug: 'Ánsr 
bayang di nakakaalam ng istorya ó kasaysayan 
ng kanyang lupain ay kahalintulad bg isang 
taong di nakakakilala sa kanyaug tunay na ma- 
gulang". 

Marapat nga natiug suriin at pag-aralan ang 
kasaysayan ng ating sariling Bayan, dahil sa 
dito nakikilala ang tunay na url at pagjkatao 
natin. Át sa pag-aaral natin nito ay matatabd 
natin ang ating kahapon, maliliwanagan tayo 
sa ating ngayon at matatauaw natin halos labat 
ng kababalaghan ng ating bukas; sapagka't ang 
kasaysayan, aní Cicerón, ay "siyang saksí ng 
pamumuhay"; aní Diodoro, ay "siyang kanan 
ng katalagahán, siyang tagapangasiwá ng kato- 
tohanan, at siyang iná ng pamumuhay" at aní 
Guizot, ay "siyang aralán ng katotohanan, ng 
matwid at ng kabaitan. 

Anff kasaysayan ay totoong kailangan, hindi 
sapagka't atin pang pagbabalikan yaong naka- 
raan na, hindí, kungdí sa paglingóu natin niyá/i 
ay ating matutufctihan ang mabubuting kanilang 
naabot at malalayuan ang náisip at uágawá ni- 
lang di natumpak sa mabuti: kaya't aní'Moreíy: 



!#*•! 



I#X#H«ap 



"GERMINAL" 




SAMAHANG GANAP NA PILIPINO SA PAGGAWA NG TABAKO'T CIGARILYO 

PAGBABA NG TULA Y NI AYALA, MAYNILA, K. P. 

Siyang nangungmm «a maraming Tangbalan. dahil sa walang kasing-inam at sarap ng 8 
kanyang yari. B 

Siyang nanffnnguna sa pag^aklolo sa m2a sakuná ng Bayan. M . 

Siyang nangunguna sa taglay na lalong inga karapatan sa pagtangí at pagka Ingód 5 
ng boong Bayang Pilipinas. ' g 

Hiugín ninyo an mga may sagmg na: 
GERMINAL, 

KATAGALUGAN, 

KAPÍSANAN, 

FLORE AL. 




BlG. 22 



PATNÜBAY NG 8a YAN 



15 



. „X.i>jr kasalnkuyan ang rórnamahalagá ko; an? 
kasalukuyau ang pinagsisifcapan kong ináunawá 
at máaninaw. Hindi ko kailaogan sa anoman 
na malaman ang nantfyari sa riagdaan, maliban 
sa siyaug nakapagpapakilaia sa akin na lalong 
malinaw ng aking landas sa nangyayari ugayon". 
Ani Carlyle: "Siy$saiin ' natin ng siyasatin ang 

nakaraan dahil sa pamamagitau laman g nflt 

Hwanag üiyan ating niamiiiawá ó inabiibulaan 

ang kasalukuyau ó ang háharapín". Ani Ma- 
kaaraw: "Bago tayo mag- u bos- k aya sa paggawá 
ng ating ngayón at sa pagbabandá ng atingr 
bukas, ay sinagin muña sa dilím ng naoabón 
an 2 tinadikdang kahapon at ang lalong malayong 

^Fnagdaanau". Ani Dr. Schaffs: "Aug kasaluku- 
yan *y siyang bunga ng nakaraan at siyang 
ugat sa ha"barapin'\ At ani Dr. Hinsdale: "Ang 
kasaysayan ang siyang kamalig na imbakan ng 
kaalaman ng tao, siyang salamiu tungkol sa 
nakaraang panahón'), (at aniya pa'y) "siyang 
nagpapayaman at naggagayak sa pag-iisip ng 
mga m aba 1 na isipan". 

Kaya't ang kasaysayan ay dapat nating bi- 
ligan upang ating malaman ang saysay ng sarili, 
saká n£ makatulong sa pagtanaw ng malayo, 
aapagka't isang karunungang nagbibigay liwanag 
at umaakay sa katalinuban. * 

S. G. CALDERÓN, 

Kantang bayan sa Bataan 

KA NTA ÑG DALA GA 

Akda ni Eulogio Rodriguez 

Walá na sa mundong mabigat na pasan 
na sa matrimonio ang nakatitimbang 
walá na ñaman dadalhíng magaan 
kung ang. magdadalá ay magkakatuwang. 

l^guni't ilan na sa lalaki ngayon 
sa matinding dusa ang makatutulong 
nabubusog ka man sa pagkai't pag-inom 
ang puso mo naman.sa payapa'y gutóm. 

Kung paris ko pang mahirap ang buhay 
ang.magiging asawa walang pagmamahal 
kung magkabisó pa sa bisyo magkulang 
alin ang dálitá na di ko kakamtan! 

Eto pa ang hirap kung ikaw magkaanak 
bukod ang babathin kapagura't puyat 



Sombrerería at Sastrería 

p)p> 

P. AUSTRIA 

Carriego 247. I M. H. del Pilar, 409, Ermita 
Tel. 4482. | Tel. 3503. 

Nagbibili ng sarisaring mga bagay para 
sa mga lalake, gaya ng sapatos, medyas, 
corbata, panyó, lalong lalo na ng mga 
sombrero rito sa filipinas. 



mura ng asawa sa batang pag-iyak 
sabay titiisin ng aba mong palad. 

Ito na ang mulá ng pagkagunitá 
sa amá'tina mo na nag-aa*ugá 
sangpó pa ni iná na sa langifc nawá 
tatawag-tawagin walá na sa lupa. 

Ito na ang mulá pagtansis paglumbay 
luha'y di maampat ng panyó sa kamáy 
aapuhapin na ang kaginhawahan 
iniwang ligaya ng kadalagahan. 

Ito pa ang isa kapatíd na liyág 
na iyong lalangapin kalapip ng sindak 
may titimbangán pang byenan at hipag 
lalasap ng di mo masapul na hirap. 

Ito'y mabigat sa nangagpapari 
at Religioso man mayiankí 
naroroon na pinapagwawari 
kundi makaya makapahihindí. 

Ito hindi batong pinapasan 
ilagpak kung hindí makayanan 
kung di isang kruz na di bibitiwan 
hangga sa Calvario nakakahanggahan. 

Huía o pamahiin 

ng mga astrólogo 

Sa mga ipinanganganak sa bwan ng Febrero 

1. Maligaya sa kanyáng sariling babay. 

2. Maglalakbay ng marami na walang ma- 
papakinabang. 

3. Pápataypátay; salát. 

4. May likás na pabiglábiglá; sawing palad 
sa pag-aasawa. 

5. Walang tiyagá; maghíbirap. 

6. Kung laiaki ay walang kaya: kung babae 
ay magauda't inataliuo. 

7. Kakatwang kilos; magtataglay ng mga di 
kawasang sama ng loob. 

8. Magagalitín; matalino. 

9. Maoait at maginghawa.- 

10. Mapagsuot sa panganib; mapagtuklas 
ng mga dakilang bagay. 

11. Mataliuo sa pangangalakak 

12. Mabilig sa kabanalan. 



.-.-*, 


¿" ^^"¥$ 




- : -y^^M 




■ ■■■?*■•?*& 








. ■-...■ -...^y£ 




■"*■':. -"-"iSiií 








. > '-^r i 




»■ -. , v ^ 



H. M. MAYOR 

DENTISTA 

Gumagamot sa mga paraang pangkasalukuyan ayon 
sa mga huling pagkasulong ng karun migan at pagsasa- 
gawa ng odontología. 

Bumubunot at gumagamot ng walang bayad sa mga 
mahirap. 

Magnadya kayo sa kanyang tangapan upang inyong 
matunayan. 

Marry Chiles Christian Hospital 

135 Calle Gastambide, Sampalok. 
Tel. 3723. Manila. 



•;>*v'. 



16 



PATSÜBAA NG BAYAN 



TaÓnIU 



v 



13. Ma'talmo sa mga pagkabahay na tung- 

k01 S 14. P S TTa&aan ay maayos, pagtaods ay 

bi8y °15 ' Magiging marangal na sundalo 6 kawal. 
le. MagtTtaglay ng .ug* pagkabakla 8 a P a- 

m T7 ha íikás na masayd at ...apañala; mara- 
minjr kaibisran. 

18. Mababantog at yayaman. 

19. Likas balakyot; di laging masusugpó. 

20. Mapamintas. 

21. Matalino sa politika. . 

22. Maitdadanas ng inga kasawian sa pagsint». 

23. Madaling y'ayamau; walang hihg sa pag- 

aasawa. 

24. Mapaniwalain. A ^ 

25. MagtatagUy ng mga sama ng loob sa 
mga kasangbahay; makaririwasá sa pamumuhay. 

28. Switik; roahabá ang buhay. 

27. Mahiná ang katawan; matalino at buO 

ft " 8 28. MapagBuot sa mga walang -kabuluhang 
bahay na nakapagpapahamak. 

29. May damdatning marangal. 

Aug ating mga bugtong 



Sa butibuti't na sa loob 

lumabas pa't nagpahamog, "^ 

Kat. Puso ng saging. 

Náibigau pa ang Baság 

Kaysa buu't walang laniat. 

Kat. Kamatsili. 

Hauggang liig kung mababaw 

Kungmalalim ay hanggang baywang. 

Kat. Tubig sa tapayan. 

Malakaa, matigas ang butó 

na inainpon ni Lunó. ^ 

Kit. Kuinot. 

Butong binalot ng balát 

lamang binalutan ng katad. 

Kat. Mangga at ang kanyang butó. 

Nagkukula, walang mancha 

nagsisisi walang sala. 

Kat. Kulasisi. 

Nag mad re m'una 

bago nagnakaw. 

Knt. Madrekakaw. 

SÍNFOROSOH. INOCENCIO. 



JVL Salvador 




G. VENANCIO CONCEPCIÓN 
Pangulong Tagapangasiwá. ng Kagawaran n| 
Rentas Internas. . 



Mga Mahalagang Panana" 
lita ni Dr. José Rizal 

Tmipon n¡M. Banting 

> [Karugtong] ' 

Hindi mangyayaring mabuhay ako na aking 
nalalamang maraming nangagdurusa ng¿nga wa|ft 
sa katwirangsa kanila'y pag-uusig dahil aaakiui 
hindi mangyayaring mabuhay akoug aking pint» 
nonood ang aking mga kapatid at ang kaoilaog 
maraming ntfa hinlog na pinaguusig na walang 
pinagibhan sa mga tampalasau; minamagaliíig Kó 
pang 1 lumulong sa kamatayaL, at ipinagkakaloob 
ko ng boong tw& anjr aking buhay, mahgtai 
lamaug ang pagkaramiraming inga walang raalaf* 
sala, sa gayoug walá sa katwirang paguusig. t 

¿Ano ang aking gagawiu?— ang una una f 
may mga katungkulan akong dapat ganapin s* 
aking sariling budhí, may mga katungkulan ako 
sa mga kaanak ng nangagdurusa, may katung* 
kulan ako sa aking mga raagulang na dumara* 
ting hanggang sa kaibuturan ng aking pus6 ang 
kanilang mga buntoug hi ñinga; talastas kong ako 
lamang, kahi't ang karaatayan ko ang makapalit, 
ang siyang raakapagbibigay lipaya sa kauila. • 
Ang tinubuan kong lupa 4 y marami pang to- 
toong mga anák na makakahalili sa akin, at huma- 
halili na ngang higít sa akin an&kaniianif nagagawá. 
Ibig kong ipakita sa mga nagsasabing di 
nmano'y hindí tayo maruuoiig sumiuta sa kina* 
muiatang lupa, na tayo'y tnarunong magpaka* 
matay sa pair tu pad ng ating katungkulan at sa 
ating mga pinaranaligan. 

Ano ang kahulnhan ng kamatayau kuog mi- 
mamatay ng dahil sa sinisinta, dahil haga sa 
kinainuíatang bayan at dahil ñaman sa mga 
taong sinusuyuan ng jranap na pag iMgf 



San Vicente 444 en Jos bajo* de la oficina di Andrew* 
Tel. 3253 
Se Reciben toda clase de Trabajos de Pintura 
como Carátulas de Cristal y Bronce. 
Decoración de Edificios, Retratos 
i Letras de Madera y Azogue de Cristal Etc. 

Precios razonables» 



SNgayo'y panahon ng 'Sakit ng Ngipin* 
m Kung habanap kayo ng DENTISTA ay 
tunguhin ninyo si 

Dr. A. Vergel de Dios 

447 EVANGELISTA 



at walang sakít na gnmamot ó bamun«r>t* 






Taon III 



RAT-NUBAY $G V BA^N 



!7 






i .:■ 



-uiUNi 



X MELODRAMANG TAGALQG 

BlGONG PAG- ASA 

^ (I^tttkJusaii sa Paris -ni Dr. H. Otley Beyer) 

[Karugtoug] 
-SAUTAAN . 



D. Salustio. Ang Hota, Señores. 
Xáhat. Muy bien. Ang Hota; tayo na sa Huta. 
"Mangagtitindigang lahat; tatawag ña- 
man si D. Salustio." * 
D. Salustio. Periquito; Periquito. 

"Lalabas na madali si Periquito''. 
Periquito. Tumatalaga pó sa lahat ng oras sa 

; ipag-uutos. 
D. Salustio. Ngayon din iligpit na madali ang 
lahat ng ito na walang mátira kung di 
' Taburete. 
Periquito. Susundin pú agad. (Sisilip sa pintó at 
tatawag) Binday; Binday, "lalabas «i 
Binday." 
Binday. Bakit Periquito? 
Periquito. Madali raw nating iligpit ang lahat ng 

ito. 
Binday. Oo; halina! "Mangagliligpit at pngka- 
tapos ay yayao; ang lahat ñaman ay 
mangagyayay^an." 
Lahat. Hayo na sa Hota. 

ANG HOTA. 
** Tugmaan n% tatlo. 

Ang tatlo. Bulakenya kaming pawang maligaya 
ngayon ang pagibig timing kiuakanta 
sa tono ng kumpas -sasayaw ng Hota 
ng Hotang pama^f ng madlang balisá. 
Aug tatlo. Sapaka't sa Hota'y nanaiongang layaw 
ng pusong sa galak sj, mundo'y suinilang 
lalo't kung ang paa sa Hota 'y isayaw 
di na alintana yaong kamatayan. 
"Saapat na boses kakantahin at isasayaw 
ang Koro". 

t KORO 
Ang Hota'y sa mundo'y hamóg 
ng binning siwta't pag-irog 
walang hindi naglilingkod 
sa Hotaug aliw ng loob. 
"Mangagsisisayaw ng Hota" 
An-g tatlo. Paro- paró kaming ligaw ang kapara 
nakasapit ditong dahil sa pagsinta 
naugabibilanggo sa karsel ng dusa 
na kakanta ngayo't sasayaw né Hota. 
Ang tatlo. Sapagka't ang IIotaV'P amaw * ng hapis 
v ng na sa liiramganí pusong umiibig 

| Vicente A. Diaz 

¿ DENTISTA 

; ¿ 24 Escolta. Sa itaas. 

¿ Teléfono 4969. 

» ^Gumagamit »g mga kasangkapang 
m m ayon sa bagong panahon. 



kungminsa'y anc Hota may ntang ng sakit 
nguniN, ang Hota rin ligaya ng dibdib. 
"Sa apat na hoses din kakautahi't isasayaw 
ang Koro/' 

KORO 
Ang Hota sa muddo'y hamóg 
ng biuhing sinta't pag-irog 
walang hindi naglilingkod 
sa Hotang aliw ng loob. 

TELÓN. 
( Ipagpatuloy) 



Higa Hiwaga ng Inkisisyon 
sa Espanya 

Sin u /at ni M. V. de Fereal 

Snlin ni Calderón 

Ang nayon ng Triana 

I. 

Ng kalahatian ng siglo XVI (1), sa panahou 
ng pagbahari ni Carlos V, ang bayan ng Se- 
bilya, iyang masayá at inagiuhawang pangulong 
hayan ng Andalusya, ay untí-unting naging ba- 
yang malamlam, tahimik at malungkot. Diyan 
sa hayauor tatág ng mga moro ay nawalán ng 
saysay sa magandang sikat ng araw ang kan- 
yang naglalakihang mka asotea na natatakpau 
iig mga halaman at bulaklak, ang kanyaner 
nag-iinamang inga balkon na parang niaitagandang 
palamuti na nililikawan ng sariwa't mabulaklak 
na mga baging, ng mapupulaiig granadilya at 
ng mga hesmín sa Berhinya na may parang 
ginintong inga talulot. 

Kung gabí ay di na náririnig sa ibaba ng 
kanyang inga balkon yaong tingig ng pangliligaw 
ng kanyang mga bagong tao na sinasaliwau ug 
kaayaayang taginting ug bandoliu; at kung sa 
malulugod na oras ng gabí ay manganas manu- 
ngaw ang mga timtimang dahiga upang sumagap 
ng malamíg at masaráp na simoy ng pangano- 
ring pinaiilanglang ug Gwadalkibir, ay nagsisi- 



f 



"MODERADO ORIENTE" 

PATAHIANG PILIPTNO 

238 Dasmariñas, Binondo 

- Yumayarl ng lahat ng kaauutan ukol sa 
mga lalaki ayon sa huling moda at sa kagus- 
tuhan ng nagpapagawá. 

Norberto Tuason, 



ía 



P ATNUBAY KG B¿ Y AH 



. glB22 

■MÉMMÉÉMI 



tahimik at parang bangkay, na nang&papatlgil, 
na buntong hiningá ang bumubulaláá sa kani- 
lang mga la hi, at hindí ngiting dalaga, na isa 
bagáng kalngodlugod na pang ung usa p ía bibig 
ng mga babae na ikinahahalintulad ng wikang 
kastilá sa isang mainam na tugtugiu. 

Matagaltagal na ring ang pangingilabot ay 
nagbangon ng tampalasan niyang watawat sa 
lahat ng dako; walá na ang mga pagtatalami- 
taman ng mag-a-mag-anak ni ang umpuk-umpukan 
ng matataudá; sinugpó ng hinala't takot ang 
lalong kaayaayang damdamin ng kalooban. Ang 
ama'y kulang ng tiwalá sa anák; ang kapatíd, 
sa kapatíd; ang kaibigan, sa kanyang kaibigan; 
sapagka't noon ay laging pinangangambá na 
baká yaong kanyang pinakakamahal ay isang 
tiktik 6 kaya'y tagapagsakdal. Walang timawa 
sa kanyang pagaarl ni sa kanyang buhay; sukat 
sa magkasya sa hinaharap, ay dí na nangangahad 
manakali ng ano pa man, na binabawaan ang 
sari 1 i sa lahat ng kagandahang-loob ó pagma- 
magandang asal, na walang kaaliwán ni pag-asa 
kahi't sa Dyos, diyan sa dakilang tagaaliw sa 
lahat ng kahirapan; sapagka't di na nila pina- 
ngangahasáng banggatio siya sa kalayaan ng 
budhi, álauganing ala>naín kung ang pananalaysay 
ng kanilang panalangin 6 ang pagpajjahayag ng 
kauilang pananampalataya ay siyang "talagang* 
pananalaysay, ua piuasiyahan ng kátaastaasang 
Hukuman ng Inkisisyon, na may paimbabaw na 
kabanalan, na namimilit sumamb* sa Dyos ug 
ayon sa kanyang paraau, 6 sa k ata gang sabi, 
sa pagkukunwang Dyos ay nagpapanggap na may 
karapatang walang hangiran at may kapauiryari* 
hang makapagpasiyá sa "kalulwa't katawán; tarn- 
palasang piuuud na nagsikap taglayin ang tangl 
niyang akhikang manakop, na isinagawá ang 
lahat ng paraang di masayod. Ang Inkisisyon 
noon ay nasa kapanahunan ng kanyang kakila- 
kilabot na kapangyarihan: ang pinakapunó ay 
ang kardenal Alfonso Manrique, arsobispo sa 
Sebilya. Yamang niiulat na natin itong kaila- 
ngang salaysay na ikáuunawá ng mga pangkat 
na susunod, ay lumipat ta\o sa ika 15 ng Pe- 
brero noong 1534. 

Mag-aalas siete na ng gabí, noong ang mga 
kalye sa Sebilya na dating maalingawugaw at 
matao, ay naging mad.il i m at tahimik, gayon 
mang panahon u$ karnabal. Sukat sa manaká 
naká, may mga prayleng kakatwá ang anyó na 
tumatawíd áa mga daan na parang mga hitanong 

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiitutt 
I LA PAZ Y BUEN VIAJE ¡ 

S SOCIED AD EN COMA NDITA 3 

| Acciones al alcance de todas las fortunas S 
| desde un peso cada acción. | 

5 B*j* U Gerencia y Árfoiiiiistracioa de Ueéf* Saatito. g 

S Fabricación de Tabacos y Cigarrillos de menas s 
5 y marcas exquisitas y á precios médicos. S 
S Oficina Central: Asuncion 429, Manila. - - - - Tal. 8041. £ 

aim miiitiutiimti itumm iiiiíh niitiii 



Bago sa dayuhan ay sa kababayaa fflo&a 

Kaya't kung manganfailangau kayo ng som- 
brero, ay Hngapin niuyo ang 

«• SOMBRERERÍA * 

V. LIWANAG 

Binundok, Juan Luna 351 \ 

Pnhunang tagalog at yari rito 

Tangí sa pflgpapaputí at pag-aayos ng kahi't 
anong anyong ibigin. 

Mura ang halaga at hindí mápipintasan ng 
8inomang maselang. 

Subukin at ng matotohanan. ' 



(1) palaboy; mga tao ng "Santo Oficio", mga 
bantay na tiktik na pagdaraan ay nagbabatian 
ng ayon sa kanilang ugali, at ang mga tagá 
nayon ng Triana ay nangagkukulumot sa mga 
lahsangan ng "Puente de Barcas" ua nasa Gwa* 
dalkibir, na siyang nag-uugnay ng siudad diyan 
sa malawak na arrabal ", at siyang tapanán ng 
naglutang na dumí ng hayan ug Sebilya. 

Sa nagsisitawid sa tulay ng Triana, ay may 
isang lalaking matangkad na nakaábito , ng 
prayle predikador. Sa noe niyang roalapad at 
malakí ay nangingibabaw aug íiwanag at df ang 
pangungunot, ang malalaki niyang inatang nag* 
iitiman ay nagbabadyang puspos ng ligaya; at 
sa uiaíd niyang mga labl ay nálilimbag ang 
taták ng áikít ng pangung&sap at ng tulA. 
Napagkita ngá rito sa maliwanag na pagmumukhá 
ang sida ui San Pablo at ang hinahon ng 
mabal na alagad. 

Dahandahang lumalakad ang taong ito, na 
may dakilang bagay manding iniisip; at sa pag- 
wawalang babalá niya sa raga bagay rito sa 
lupa ay df nápupuna ang inga bunton ng taong 
nangasasalubong ni ana mga sinusundan «na 
kaipala'y másagasá niyá sa dilfin ng gabí. 

Ng makaratfng sa kabilá ng tulay, ay sang* 
dalíng turaigil, na nag-uurong-sulong kung tu- 
tunguhin ang daang ka nan ó ang daang kaliwA 
na kapwá, bntuubungad sa tulay. Nguni't, pa- 
libhasa't may iba't iba pa manding iniisip sa 
kanyang pag-uurong-sulóng, ua kaipala'y mala- 
lim na isipan ang nililining ng prayleng nábanfgit 
ay natigilan at dí umimík sa dakong yaóo; 
anopa't naging parang isang taong may hinihintay, 

I Rsüüüsi 'Dimas-Alaag'i 



Blg. 555 Nueva, Binondo. 

May malinis at mabuting 

pagkain. 

Mura at maaaríng magdala kahi't 

saang bahay o*kawanihan. 



«I 






PATNÜBAY NOBAYAN 

i- r ' " ti-- f •riiiiT- - 



19 



•Ir hindt isang jriíósopong uagwawari; at ng pa- 
n*h<5ng ypfin ay ilan na aug maniniwali, na 
MB 8*yÓDg pagkakatigil niya ay sanhl lamang 
Hf lwwawarlng kanyang iniisip. 

Noon nga'y fiyang pagdating ng isang la- 
lakhig maayos ang bihis na nanggaling sa daang 
kaftan* ua kung panganla y daan ng mga Hi- 
tano (1); sumandaling tumigil sa isang tabí na 
iiüngáp-lingáp na para bagáng may hinahanap, 
it pagkakita sa paré ay untiunting lumapit. 
Ng malapitlaptt na siya sa paring predikador. 
ty moling tumigil, at di pa rin siya nakita. 

Ang lego ay lumapit pa tnandin uli ng 
iaang bakbang, at ipioagbadyang marahan ang 
tñlitang i tó: 

~ ¡Hito!" 

Pagkarinig ng pransiskano ay agad itinaas 
tag mukhá, mioasdang sangdall ang nagsaiila, 
at sumagót: 

-•'Korosa". 
— 'Sinugó akó ng Dyos — ang dugtong ng 
bagong dating. 

Ang kahulugán ng Dyos sa kanilaug mga 
sabuwatan ay Inkmdor heneml (1) ng san g ka- 
barian. 

— Lahat ay nagagawá ng Dyos sa mga tao 
— anáng prayle. 

— Maaari pong sumunod kayo sa akin — ang 
dugtong ng lego. 

Sumunod ang paré at kaakbay ng tagapag- 
batid na lumakad ng tahimik, ng lakad na ki- 
naugaiian, na para bagang hindí sinadyá ang 
gayong pagkakataon, sumunod na parang isang 
batang mabaít at inaingat na inuulinig ang 
Biakapaugyarihang "chiton" na katbá ng kiiabot 
na ibinabalká ng Santo Oficio, at naging parang 
isang bwisit na kawikaau sa mga tagá Espanya. 

Magkasama sila ng prayle na kanilang 
tinuwid ang daan ng mga Hitano: mahabá, 
madilim, palikawlikaw. at naliliwanagan la- 
mang ng mga ilaw ng maraming taberna ng 
lansangang yaong maalingawngaw. 

Ang mga taong hamak ng Sebilya, ang 
sukal ng bayan, na karamiha'y tekas ay 
nangagpapahinga ng sandaling ito* at nangag- 
lalasíng ng ''mansanilya" at ''paharete", na 
tinutunggá sa mga ''chikita", ó parisukat na 
basong mahaba't makitid na ginagamit pa sa 
ibang mga taberna sa Andalusya. 

* 'Pagsapit sa dulo ng daan, ay tumigil ang 
lego sa harap ng isang tabernang 1 along ma- 

SimitiMittHiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiHiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiim 



NI 



i 



G. GUILLERMO RUIZ 

845-847 Clavel, Maynila. 

Madaling pagsangiaaau 
Magaan ang patubó 
at mabuting humalagá. 



3 Siya ngá ninyong pagsadyain. ■ 

»♦♦♦+»♦»+♦♦♦♦♦»♦♦»»♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦»♦+♦+ 

liwanag kay sa iba, at ng máituró ang pin- 
tuan sa kanyang kasama, ay sumenyas na 
siya 'y pumasok. 

Palibhasa'y noo'y hindí pinupuná ang pag- 
pasok ng mga prayle sa isang taberna, ay. 
nasok ang paré ng walang guníguní doon sa 
kabahayang mababá, mahabá at madilim; ang 
mga piníd niyaon ay nag-iitiman, raaagiw at 
putókputók, na ang kulay na maliwaliwanág 
at namumukod sa dakohg itaas ng piníd ay 
binubuó ng mga larawang may mga kahulugan. 

Mga likmua&g sirá at lumá ang nangaka- 
ligid sa kabahayan sa harap ng malalaking 
mesang maiitim at nanganghuhulas, na, sa 
kápapatong na lagi ng mga siko ng kamáy 
ay nagkulay barnís. 

Sa dakong' kalagitnaau ng pinid ay may na- 
ngagdikít na raga larawan ng maramiug birheng 
sinasamba ng Espanya, o mga pasiyá ng mga 
kakilakilabot na pangyayari. Sa i baba ng bawa't 
isa ng mga larawang ito ay may dalawang kan* 
dilang may sindf o kay a* y karimarimarim na 
ilawang ang langis ay marumi't mabantot. Ang 
mga ilaw na ito, na lagiug nangagliliyab ay si- 
yang tanging tauglaw ng taberna sa boong magda- 
mag. 

Sa mga anaroán ng bubóng ay maraming 
mga salawít na nangagpakó, na kung panganla'y 
"garabatos", na doo'y may nangag biting mga 
hamón, tapa, sariwang karné, mga sombrero at 
inga bar 6 ng nagsisidaló: ang mga salawít na ito 
ay siyang sabitán ng mga sukl ng taberna. 

Kung pagmasdan yaong mga kasindaksindak 
na pánauhin, mga prayleng tagapagpasiya ng 
kapalaran, inga hitano at mga tao ng inkisisyon 
na lahat ay mayroon doon sa kakilakilabot na 
dakong yaon; kung pagmasdan silang nangauupó 



I LIBRERÍA Y PAPELERÍA 1 g fargrToYtt-ChttcoyHerederosj 

I ALMACÉN DE TEJIDOS Y ¡ 

I 



| RS. Viuda de Soriano § 

§ tmrit 22S j Pl an ¿el Ctafc N o. 1008, Bat* | 

Nagbibilí ng mga aklat sa tagalog, kastilá s 

atingios; ng uiga kwaderno, pluma, lapis, S 

tinta» papel at ibp. s 

•Boong giliw na tinatanggap ang lahat, s 

^nmmtiimiiHiiitnHmtHimimitiiiiiS 



i 



ALMACÉN DE TEJIDOS Y 
MATERIALES PARA ZAPA- 
TERÍA Y CHINELERIA :-: 



i 



J 



Calle San Vicente Nos. 219 y 221 
MANILA & I LO I LO 



20 



PATNUBAA NG BAYAN 



T^fajgl 



sa pafcfcefr niytfng malalaking rnesa, na* kukittap- 
kutaptap ang ilaw ng mga kandilá, ^at nangá- 
kapanamit ng kakatwá,' ay pagkakamaliang mga 
demonyoug nangakanpó sa ilalim ng mga páru- 
sahang- nasa gitna ng mga libingan sa ilalim ng lupa. 

Ni ang mga sandalyas ng mga prayle, pi 
ang mga paang hubad ng mga hitano ay di ku- 
makalatis doon sa lapag na malamig, marumi't 
maalabok; ang alingawngaw ng kanilangr paos 
na bosés ay náhahalintulad sa isang kapanlaw- 
panlaw na pag-aawitan. Ang dakong yaong 
Icasuklamsuklam ay nakapangingilabot at naka- 
sasamá ng loob. Gayón ang mga taberna noon 
sa nayoit ng Triana. 

Ang pareng predikador ay «aunó sa dulo 
ng kabahayan, sa isang sulok ng mesa na wa- 
]ang nakaupó; at saká pinaupó ang kanyang 
kasaina sa tabí niya. 

— Una'y kailangang kausapin si Chapa — ane 
sabi ng isa roon na sabáy itinuró ang isang da- 
lagang nakatayo't nakahilig sa pintó ng isanj: 
makitid na silid na pinaka kusiná. 

Si Chapa na kapatid na babae ng "may-ari 
ng taberna ay isang kayumangging dalagang taga 
Andalusya na may pagka hitana; ang mapuiang 
saya na tumatakip ng kanyang paang payat ay 
bnliagyá nang umabot sa kalamnan ng bin ti. 
Dalawáng tirintas ng kanyang mga buhok na 
nagiitiman ang nangaglawit sa likuran; saká may 
malapad na sintás na kuiay suba, na sa tapat 
ng batok ay nasusuksukan ng mga aíruhilynng 
ang pinaka uh/y aserona: nagkikinangang parang 
mga bituin, dahil sa maayos na pagkakat.apyas. 

Kinausap ng isang nároon, atmarahang sinabi: 

— Chana, ¿naparito ba si Frasco? 

— Hindi pa— anc sagot ng 'Andalusa, — ngu 
ni't di na matataíralan; iniutaug ko ng loob sa 
akin^ kapatid na wi Coco na ipakisabi sa kanya 
na si Senyora Dolores ay mañanan? ng hating 
gabi: si Frasco at itong la la king banal na pi- 
naukakatiwalaan ng Dyos, ay mákakatagpó ninyo 
rito. 

At sinnlyap ni Chapa ang mai/anda't maga- 
rang bikas n& paré. 

— Ayan — anáns nagtanong — ang boong pinag- 
kakatiwaHan ng hnnyi't kaga^anpealang na pi- 
dre Pedro Arbucs: náta^piian ko siya sa bukana 
ng tulay ng Trinna, izava ti¿ i pinahiwatin sa akin 
ng uásabing paro; si Frasco na lamang ang lii- 
hintavin at máisasagawá na natin ang ating pa- 
nukalá kun&r maetatapát ng kanyang pananalitá 
si Senyora Dolores. 

— Mananaog po; ako ngá rin an<? nag-abot n g 



iJiiii tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniL: 

¡ CARLOS ORTIZ 1 

jjjj • ÓPTICO CIENTÍFICO *§ 

5 ■ • Manglilitis ng mata ■ • *;3 

E ** 24 escolta (sa itaas) • >g 

E Hwag kayong bumili ng lente ni salamin lia di ~g 

= mima dalawin itonií Gabinete Óptico. * ! S 

E May mga kawaning matalinong ganap, wagas at fS 

E dalisay sa hatol ng lalong mga bantog na dokfcor ^g 

= sá mata. * , 2 s ^v v 

S Kung ibig ninyo ay maaaring tumawag kayo sa 3 ^^s, 

E Telepono 939, at magagrado ang inyong pa-' 3T 

S ningin, sa inyong sariling tahanan. *E 

nillllllllllllllllllllllllllHIBIHIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllHIln 

sulat ng kanyang mákakaisang-palad na ipirra- 

sulat ni Padre Arbués kay Pedro de SaaveeFra ~^ 

na bilang pangparaan ng panahon. 

¿At pumayag ngá basa ang binibini sa pa- 
kikipagtipanan? ang tanong noong unang -nrfg- v 
salitá, na upang hwatf nating kaünlangan tfhg , 
kanyang pa^katao sa salaysay na ito ay pangan- 1 
lan 'nating Enriquez. ~ 

— Siya'y tumango-i mima; inguni't ang sníat 
ay nápaka mahalaga 1 tinutukoy ang kanyang má- 
kakaisang-f)alad, at ipinangakó ng dalaga ang 
balan?j inibig ko. ^ Ngayong gabí ay dridalosrya 
sa dakong tí pan an* Sukat nitayong maisip ang 
sikap kong ginawá npang siya'y mahikayat. 
(Ipagpapatuloy) 

Pagtutwid 

Ipinatatalastas namin. sa am-ing mga mang- 
babasa na ang larawang lumabas sa büang 
naming 21 na may pamagat na Bb. Carmen 
Avellanosa ay isang kamalian; sapagka't yao*y 
si Bb. Carolina T. Gaña. 

BUNVAOAIN 

Ng bwang nagdaan ay idinaos ang pa^ 



bibinyag sa anák n¿ tanghal na 



gmoong A ; 



Fenol sa Alfonso, Kabite. Ha]os lahat. D 8 
diwata nü: l)ayan na gaya i in ng mga kilalang 
ginoo sa bay an ay nagsidaló. 

ALFONSO ALUMNI CLUB 

Ito ang pamagat ni bagong samah,ang 
itinatag n^ ilang binaíang masigla. Ang pa- 
munnan ay itong suinusunok Pangnlo, ,B. 
T.eyran ; Pang. Pangulo, A. Hermoso; Kalihim, 
Bb. Constancia Matro; Panir. Kalihim, E. Mó- 
jica; Ingat-yaman, Bb. María Peji; Pang. 
Jníat-yaman, D. Rodrigo; Kinatawan, P. Es- 
guerra; Adviser D. Añonuevo. -.-.-.* 



Sa pagpaparetrato a y d.^pat ka pong pumili 
ng mabuting mag ayos at niyaong hunalaravvan 
ntf niakiniH kaya't kung pakukuha kayo ng re- 
trato ay tunguhin ninyo ang 



BOREAL STUDIO 



477 JUAN LUNA 
at iHiktxl sa tatangtfapin kayó nc booa^ lugod 
ay masisiyahan pa kayó sa gawá rito. 



' PASANLAAN T 

ni h 

FAUSTO O. RAYMUNDO 

Paang Haya big. 641-640 pagliko «a Aceiteros r 
San Nicolas MayniJa. 4 

Mataas humalagá sa isinasanlá, mababa angf 
palubo, MADALING paírsanlaan at gayón din kun§ 
tnbnsán. * ; ~ ¿ 

Nagbibilí ng mí>a luyas na brillante, vkkla¿¡ 
ginto at PILAK sa halagana lalong mura. ;r * V; í 



BfiG.22 



PATNUBAY NG BAYA¿Í 




B1UL JONES 

Ang kasalukuyang "Bill Jones"* sa Wikang 
Tagalog na satin ni Sofronio G. Calderón ay 
ipiuagbibiji rik sa mga tindadan ng aklat. Knng 
pakyawan ay sumulat kay S. G. Oalderon, 758 
Reyná "Regente, Maynilá, at inalaki *ng kababaan 
róbala ga. ti vt 

' Hwag ipagkamaii sa "Bill Jones big. 2. 

Maningning at dakilang talum- 

pati ng Pang-ulong Quezon, 

sa Opera House, 

noog ika 30 ng Disycmbrc ng taong 1916 

lto'y salia ng ¡pinamigay sa m¿a taong nagsilalo sa pulong sa 
Opera House noong ika 14 ng Enero. 

Kaginoohan: 

Mga ara 1 vg Apóstol. 

Nárito tayong nagkakatipon ngayón upang 
ipagbunyi ang ika 20 taon ng pagkamatay ni 
José Rizal. Walang nayon sa Pilipinas, maging 
yaon mang laloug naliliblib at lalong dukbá, na 
hindi nagdaraos ng ganitong kapistaban, sa loob 
ng lubos na kataimtimán, baga ma't hindi ka- 
sing ningning marabil ng ating idinaraos ngayon; 
sapagka't walang táhanang pilipiuo na hindi 
nagpapjrangal sa dakilang Bayani. Ang ating 
mga kababayau mang nasa ibang lupain ay na- 
klkiisa rin sa ating pagpupuri at pagdlala ng 
utang na loob doon sa nag ukol ng buó niyang 
kabnhayan sa paglilingkod sa kanyang tinubuaug 

lupa. i 

Magiging kabinahinayang ang ating* gmusru- 

.g<51 na panabón at salapi, kung sa pagbnbunyí 

kay Rizal *ay bindi natin isasagunitá, sa araw 

man lamang na ito, ang kanyang kabnhayan 

at ang kanyang mga sinulat upaug bakasin sa 

kanilá ang magagandang aral na dapat pagbata- 

1 yan ng ating nababagay na ugaliin at panuntn- 

uán sa pamamalakad ng ating bayan. ¿At alin 

ang mga aral ng dakilang Bayani? 

Pagpapnhnltiga sa pananalig ng high sa bvhiy. 

Ang unaunang itinuró sa atin ni Rizal ay 



1 La Tableria de P. y F. Jacinto 

NAGB1B1LT n<r lahat ng uri ng kahoy rito. 
GUMAGAWA ng sarisaring "muebles" na pasadya 

ayon pa ibiging ipagawa. 
YTJMAYARI ng mga pang pinto, pang bintana, lbp. 
LAHAT ay mura at ayon sa kasunduan 
TUMAAVAG sa telepono 8231. 

I 954-962 juan luna, tundo. 



¿GAPITO FRANCISCO 

V JOYERO , * 

Vende toda clase de Alhajas de Brillan- 
tes, Perlas y Piedras Preciosas. 
Recibe Obras de Platerías. 
769 Magdalena, esquina Azcarraga. 
Tel. 4264. .Manila, I. P. 



ang pagkakaroon ng tapang sa pagtataglay ng 
ating pauanalig — tapang sa pagpapahayag at pag- 
tatanggol uitó, kahi't na mápará ang sarilinfif 
buhay. Siya'y uabnbay sa isang kapauahunan, 
hindi lamang ang inga batas kundi sangpú ug 
inga pamahiing bayan ay lubhang labati sa pag- 
lalahad ng mga pangabas ó bagong pagkukuró- 
nguni't hindi nagaliniangan sa pagtuligsá sa inga 
maling kapalakanín at paguugall na piíiagkámi- 
hasnán na tuloy at iginalar.g na ng kamang- 
mangan. Ni ang bilaugguan, ni ang »»g» P a 8" 
hihirap, sa isang dako, ni ang marabil ay pag- 
tuligsá ng kanya ring- mga kababayan, sa kabilá 
namán, ay di nakapigil sa paglandas niya. sa 
tuntuning itinakdá-aug pagialabad ng mga ka- 
saniaang dumuduhagi sa kanyang bayan. 

Dabil dito, knng tayo'y mabubuting alagad 
ni Rizal, ay nararapat nating gayahan ang mga 
balimbawá niyang ipinakita. Bakahin natin ang 
kasamaan, kahi't saan naroroon; walang kaila- 
ngang abutin ang kahi't sino ng hagkís ng ating 
pagtuligsá. Kailangan nating magkaroon tayo ng 
kagitiugan, at dapat nating itaglayínj ito, maging 
gaauo man ang hirap na atin£ tamnhín. Wa- 
íaiig napakabanal na di gaya ng isang niatibay 
na p*nanalig at walang nakapagdudulot ng ka. 
siyabáng-loob na di gaya ng ipahayag yaóu ng 
tábasaa sa harap ng mga kalaban. 
"Magpatuloy kat mabuti ang iyong givagawa. 

Ang, buhay ng tao'y lnbháng maikll, at 
siya'y walang kabuluháng danasin knng hindi 
natin siya inadadalá sa dako pa roon ng kan- 
yang kalunoslunos na hanggahan. At, ang mga 
gáwain nating pinakapupuri ng mga kapanahong 
sumaksí sa gayón ay di laglng siyang bagay 
na magiging alalahanín ug magsisisunod sa atin. 
Ang papuri ng ating mga kapanahón ay lub- 
hang nakalulugód at ang kanilang pagwawalang 
bahalá ó pag-iríng ay nakakukutyá; ngnni't sa 
taong gumagawá ng alinsunod sa kanyang mat- 



CASEY'S HOSPITAL 

— FOR— 

Sick Shoes and Clothes 

Dr. Casey Chief Surgeon 
307 M. H. del Pilar. PHONE 3878 



22 



PATNUBAY *IG 8AYAN 



BlG. 22 



wid na pananalig, na ang kanyang ginagawá. ay 
isang kabátihan, ay dapat magiug isang lunas 
*ng pag asa na ang kanyang mga payhahaka at 
halimbawá, kahi*t siya'y patay na, ay kikila- 
lanin ng mga taong marahil ay naging kalaban 
pa ng mga tin u rang paghahaka't halimbawa. 
¡Gaano ang ipinagbatá ni Kristo ng siya'y 
alimurahin, lapastanganin at ibitin sa kunis uo- 
ong mga taoñg pinaugaralan niya ng kanila 
ring ikabubuti! Nguni't gaano namau ang kan- 
yang kasiyahang loob, sa Jikod ng mga daan- 
daang taon, sa pagkakitang ang kanyang mga 
aral ay siyang nagbahari sa mga bayaug bibasa 
ng sangsinukob! iNapakapait marahil ng mga 
hulíng araw na dinanas ni Colón na ipinapiit 
ng mga haring binigyan niya ng isang malaking 
bahagi ng mundo!; nguni't gaanong katigasang 
loob ang idinulot sa kauya ng matibay niyang 
pauanalig na siya'y ibibilang, ng mga susunod, 
na isa sa mga pinagkakautangan ng sangka- 
tauhan. Ang mga dnwag lamang ang siyang 
, tanging natatakot bumaka sa mga pag-uugali ng 
kanilaug mga kapanahón. ¿Ano ang kabuluhán, 
di lamang ng di kagiliwan kiindi ng layuan 
mau ng madia, na siyang kaparusahang niabigát 
pa kay sa kamatayan, kung sa kaibuturan ñg 
ating budhi, — na siyang panghuli at di wiatutu- 
tulang hukom ng ating,mgra sariling kagagawán — , 
ay mayroon tayong nadidinjrig na tingig, na 
nagsasabing: "magpatuioy ka't mabuti ang iyong 
ginagawá". 
Mga dakilaiig paunang salita ng isang aklat. 

Tto ngá ang naging tuntunin ni Rizal kung 
kaya't hindi nagalinlangan sa kanyang mga si- 
nulat na tuligsain ng buong higpit pati ng 
kanyang mga kababayan na rin, at ilahad ang 
mga kasiraan nila. Siya ang tanging makapag- 
sasabi ng layunin ng kanyang mga similar, na 
nabubuó sa maikli at maliwanag na banggit sa 
paunang salitá ng "Noli-me Tangere". Na anya; 
Sa aking bay an. 

Sa tálaan ng mga dinaramdam ng tao ay 
kabilang ang isang bigát na lubhang nápaka- 
samá, na sa munting másalang ay kumikirot at 
nagbibigay nff matitinding sa-kít. Kailan ma't 
sa gitná ng bagong kabihasnari ay tinangká ko 
ang kita'y gunitain, maging upang ipantay kita 
sa ibang bayan, ay namamalas ko ang kagilíw- 
giliw mong larawan na may gayón ding bigát 
sa pamamayan. 

Sa pagnanasá ng inyong ikabubuti, na siya 
rin namang ikapapaanyó namin, at sa pagha- 



1 "ANG BATONG BUSILAK" I 



MARMOLERÍA J 

Sociedad de Obreros Filipinos y 

Se reciben toda clase de trabajos en Mármol m 
como Lápidas,* Monumentos, Mausoleos, Pilg, £ 
Bendita y Limpiezas, Esculturas, Bustos de 5 
Rizal en Bronce, Cemento y Madera. 

| Mariano del Mundo, Gerente. 

id 408 Padre Gomez, Sta. Cruz. Maynila, I. F. $ 

nap ng lalong wastong paraan, ay gagawin ko 
sa iyo ang ginawá. ng mga tao sa una sa ka- 
nilang mga may sakít: inilalantad sa inga bai- 
taug ng Sambahan ang mga may karamuaman 
upang aug bawa't manggaiing sa pagdalangin 
sa Lumikhá ay maghatoi sa kanilar ng isang 
kagamutan. 

At dabil dito, ay pupunyagiin kong ilara- 
wang buungbuó, ng walang kapangipangimi, 
ang iyong kalagayan; itataas ko ang babagi ng 
tabing na nakatatakip sa kasiraan, ipaiilaiim ko 
ang labat ng bagay ng dabil sa katotohanan, 
sangpü ng paglingap sa sariii, sapagka't sa,da- 
hilang ako'y anák mo ay taglay ko rin ang iyong 
mga kasiraan at kampukan ng loob. 

Ang taong may tapan g at malaya, 

Aug kabuhayan ni Rizal ay may isa pañí? 
bagay na itinuturó, at ito'y ang pangyayaring 
ang tao'y maaaring maging tunay na malaya 
mamahay man sa ilalim ng isang gañid na 
pamabalaan. Ang taong may buoug kalooban 
ay mangyayaring pawian ng kalayaan ng ka- 
tawán, nguni hindi mapapawian ng kalayaan ng 
ísipan. 

Si Rizal ay naging laging malaya, bagama't 
nabuhay sa kapanahunang lubhang mlihigpit, 
sapagka't sa kauyang budhi 'y walang naka- 
pangyayari kundi aig katotohanan at ang kat- 
wiran. Datapwa't may mga taong sadyang ali- 
pin na hindi magagawang malaya ng anomang 
kautusan. Walang katuturan ang labat ng batas 
na nagkakaloob ng mga karapatan sa pamumuhay 
at pamamayan. at umaampon sa pagsasagawá 
nito, kung hindi kilala ng isang tao ang gayón 
6 kaya'y walang loob na gumamit ng mga ti- 
nurang karapatán. Sa mga may duwag na isipan, 
ó sa mga mangmang, ang kalayang ipinagka- 
■kaloob ng batas ay walang kakabukabuluhan. 




Paco Studio 


Engracio de Asís 


1430 Herran 

May manunuklny 

na walang bayad. 


Nagpapasanla ng alabas, at bp. Mura 
magpatubo, mahal humalaga. Bukás 
kahi't araw ng pista. 
Daang Azearraga Blg. 1.Í39, Kanto Benavides, Trozo. 

Tel. 3396. Maynila. 



Taos III 



JPATíüüBAY , ÜfQ. 



BAY^.ti 



23 







Ang Pánghihimasok ng mga Pari. 

Ang nakabasa ng mga isinulat ni -Rizal, 
laloog lalo na ang Noli Me Tang ere, ay di 
mangyayaring hindi nnakabatid na ang kasamaang 
laló niyang idinaing ay ang pánghihimasok ng 
mga pari sa inga bagay na nauukól sa pama- 
mayan/ Bjbihirang dahon ng Noli ang walang 
isang parwnggit ó matinding pagtuligsá kayá, na 
laban^^gaT lading pánghihimasok ng mga pari sa 
ajáríg pamamayan at pamumuhay, sangpü doon 
"sa mga bagay na hindi nararapat mabatid ng 
iba. 
Ano ang pumatay hay Rizal. * 

Gayón din ñaman, ang nakababatid ng sauhi 
»g pagkakabaril kay Rizal ay nakaaalam na ang 
mahigpit niyang panunuligsang ito, kundi man 
s-iyang tanging sanhí, ay siyang pinakamalaking 
dahilan ng pagkakabaril sa kanya. 8a mga si- 
nulat ni Rizal ay walang bagay na nagpapaki- 
lala na ng kapanahunang iyon ay inusig niya 
ang paghiwalay sa Espanya, hindi na sa gahasá 
kundi sa payapang kaparaanang man lamaug. 
Hindi mapag-aalinlanganang ang pinangapanga- 
rap niya sa buong buhay ay ang makitaug lu- 
bos na malaya, ma lay ang malaya, ang kanyang 
pinakaiirog na hayan; nguni't noon ay inakalá 
niyang nindí pa kapanahunang dapat mangyari 
ang ating pagsasarili. Lubos niyang batid na 
ang paga isarili ng Pilipinas ay hindi manga- 
ngahulugan ng kalayaan ng bayang pilipino, 
kundi maging malaya muña ang mga tao, ipa- 
kilala-rito ang kanyang mga karapatan, ipasok 
sa kalooban niya ang pag-ibig sa inga tinurang 
karapatan, upang gamitin at ipagsanggaíang ng 
walang lingong-likod. Batid na batid ni Rizal, 
na kahi't tayo magsarilí, ang pagkakawalay sa 
ibang bansaug nakasasakop sa atin ay walang 
kabuluban samantalang ipinahihintulot nating sa 
mga bagay na ukoi sa pamainabalá ay maka- 
panghhnasok at makapangibabaw ang mga may 
kapan^yarihan sa simbahan, na ang kanilang 
kapangyarihan ay di galing sa bayan. Kayá 
nga't tinuligsá ni Rizal ang pngkakapailalim ng 
inga namamahalá sa bayan sa mga may kapang- 
yarihan sa simbahan, at ang kapangahasang iyon 
ay siyang ikinaputi ng kamang buhay. 
(Tatapusin) 

PA UNAW A 

Sino mang ibig sumwscribí rito sa "Patnub&Y 
ng Bayan'' ay sumulat kay S. G. Calderón, 7^8 
Rein» Regente, Binundok, -I*. 1.00 isang taón sa 
Maynilá. -P-1.20 sa lalavvigan. Ang sa taóng 
nagdaan aj -P-2.00. 



The American Bible Society 

503 Avenida Rizal. 

r Nagbibili ng mga Biblia sa iba't ibang wika. 

Inyong pagsadyain at pagkakalooban kayo ng ayon 
sa halagang taglay ninyo. • 



1JIIIIIIIIIIIÍ1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||IIIIII||MIIIIIIIIIIIIIIII1IIL£ 

S Ibig ba ninyong magkaroon ng mga inaiinam na 5 
S kasuutan ayon sa bagong panahon? Kung gayón, SS 
jS magsadya kayo sa patahian ni E 

| Isaías Alyaran ¡ 

•= 600 Azoárraga, Tondo. S 

= Manila. s 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiuiimiiiin 

Mga aral ng mabu- 
buting kaasalan 

Sipi )ti M. Banting. 

LKarugtong] 

XV ARAL 

Si Juanita ay isang batang nag-aaral ng wi- 
kang kastiiá, at palibhasa'y tinuruan siya ng 
kanyang mga magulang na gumising na maaga, 
kaya't sa pagpasuk ng maaga'y siya ang una sa 
lahat ng kanyang mga kaeskwela. Ni minsan 
ma'y hindi siya náhuii sa takdang oras ng pag- 
pasok. Isang araw, binuklat ng guió ang aklat 
talaan ng nagsisipag-aral at nakita niya roong 
sa loob i.g tatlong taóng singkad na ipinagaral 
ni Juanita ay hindi tinanghali minsan man lamaug. 
* Si Juanita'y dinalá ng guró sa barap ng 
kanyang mga kaeskwela, at sinabi sa lahat: 

''Mga bata, tignan ninyo ngayon si Juanita. 
Sa loob ng tatlong taóng singkad na siya'y pu- 
masok, hindi siya náhuii ni minsan man laman?. 
Ngayo'y taglay ko rito ang isang mabalagang 
ganting pala para sa kanya." At sabay isina- 
bit sa dibdib ni Juanita ang isang medalyang gintó. 

"Ano sa akalá ninyo ang mapa pasa loob ng 
ibang mga bata?" 

"Sila po\v matutwá." 

"Ano pa?" 

"Sila po'y miigayan ; pumasok ng maaga." 

"Ba'kit?" 

"Dahil pó sa ganting-pala". 

''Hindi pó, dahil pó.-a upang sila'y mangapuri." 

"Oo, dahii sa sila'y pupurihin ng kanilang 
gnró sangpü ng mga kaeskwela't ug ibang tao 
rin ñaman. Ganito ai g nararapat ninyong ga- 
win, gumising ng maaga. pumasok ng maaga, 
upang kayo* y ibigin at mahalin ng inyong mga 
guró." 

"Ano ang máituturó sa atin ni Juanita?" 

"Ang kasipagan pó." 



LA RIZALINA 

P. RAMBULO 

71 Rosario, Maynila, K. P. 
Nagbibili ng mga sombrero rito at gayón 
sa Europa ; 

ng mga baron g lalake, kuelyo, korbata, i 
ng mga payong, sapatos, ibp. 
Mura ang lahat. 


din 

b P . 


ng 



: Í^S^feñívká: 






24 



PATNUBAY NG BATAN 



Tkóñ III 



"Kasipagan saan?" a 

"Sa paggising at pagpasok po ng maa?a . 

"Anopa?" ^ „ 

"Ang pagka masunurin po sa mga magulang. 

"Ano ang kahulugan ng ípagka masunurin 
8a- mga magulang?" - 

"Ang pagka magateng po sa kanilar 
"Oo, ang pagka masunurin sa inga magulang ay 
aiyang tunay na paggalang sa kanila. Kaya t 
kayo'y waging masunurin upang ang lahat ng 
tao-V ii/angalHgod sa inyo.\ 

(Durugtungan) 

f apanga.., 

¡TINDING! 

Hindi akó lisyang pangaulanar Diwatá 
ang anyó mo Tinding! ng lupáng Maynilá; 
pagka't ang gañida mong nilang sa tadhaná 
ay magpapabaugon sa libing&ng luksá 
ng isang nálibing, na pusong binata t 
magiging makataug sa iyo'y tutulá. ^ 

Upang matunayan: niasdan sa dambana t 
ako'y umaawit sa i y ó ng pagbaneá! ... 

DAHONG SARIWA. 

Benavidez, Trozo. Maynilá. 

Isang bagong paraan 

—"May nátuklasan ngayoug isang bagong 
paraan sa "fotografía", na dapat moni? saman- 
talabín", — aní Pedro sa kanyang a^awa. 

— "Anong paraan"? -ang tugon ni María. 

"Diii iba't ang magagandang "tarjeta postal" 
na kaayaaya ang kulay at maayos ang pagka- 
kapaumbok, na di alangán sa nanganggaling sa ( 'j 
Europa. 

— Saan pinagawá iyan? — ani María. 

— Sa "Fotografía" ni Carlos Dizon na nasa 
Daanff Salcedo blg. 508, Sta. Cruz, Maynilá. 

Taontaóa din lamang ay napareretrato tayo, 
ay paroon ngá tayo ngayong Karnabal. 



ÜIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII^II" 11 ^ 

i Bahay Sanglaan ¡ 

S Zacarías de Guzman E 

s l'U Villalobos, Quiapo..T(J. 3595. | 

Ü Mabuting magliaiaga sa mga hiyas, na gaya ng = 

= mga brilyante, perlas, ginto, at iba pang mga = 

3 bagay na may halaga. Mataas ang turmg sa mga = 

S pagtasa, magaan ang patubo. ^ 

niiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiii""» 111 ^!^ 



| Cine-Empíre 

§ Palibhasa't dito inieestreno ang inga bañ- 
ar tog na Pelíkula ng "Universal Film Co. 
$ Exch" ay siyang pinaka niainam na Cine. 
^ Inyo ngang pagsadyain at mapa|kikita ang. 
<S katotohanan. * 



DATING PILIPINAS 




Akda ni Sofronio G. Calderón 

Ito'y isang aklát ng kasaysayan ng ating 
mga kanunuan na pagkakaalaman ug kaiiiláng 
ayos ng pamumuhay at patí ng kaniláng sulat 
noón. 

Bumilí kayó sa mga tindahan ng aklát. Isang 
salapi lamang aug isa. 

Ang mga p ostal kung mangusap 

Akda ni Sixto Magpantay 

(Karugtong). 
POSTAL NI ALBERTO KAY TRINING. 

Mabal kong Trining: 

Inaakaiá mo marabil na ako'y payapang-pa- 
yapá na buhat noong mag-isa tayo sa dampá, 
ano? Kung ganito ngá ang iyong nasasaloob 
ay dagli mong ibahín sapaglía't hindi ganito aug 
diñara m dam ko. 

Trinin«: Mahirap din pala ang umibig at 
ibigin! Knng noong uua'y wala akong iagiñg 
pangarap kungdi ang pinaglulunggatian kong 
iyong "Oo", ngayon namay laiong nagibayo 
ang pagmimithing ikaw ay laging makausap, 
upang ang pag-ibig na yaong sa isang saglit ay 
ipinatahó mo sa akin ay muli kong madinig, 
mapatunayan kung: maaari, at miusan pang má- 
ama ko ang init ng iyong palad. Ngayon ko 
rin napatunayang mahirap din ang may sinisin- 
tang di nakakausap, sapagi^a't para akong naka- 
katanaw ng ligaya nguni't hindi maaaringtamasain. 

Gayón din namán; ang pagpapalitau natin ug 
postal ay laloug nakapananabik sa akin, kaya't 
kung maaari, iniibig mo rin lamang ako ay... mag- 
kausap tayo.— ALBERTO. 

(Tatapusin) 



CRISPULO ZAMORA 

Platero at Grabador. 

351. San Sebastian Maynilá, Tel. 3265 



Gumagawa ng magagandang korona para aa mga reina, 
ng mga medalla, botones, insignias, copas na pang 
ganting pala, pang gayak sa simbahan, mga larawan, 
cáliz, bastón, hiyas, karatulang tanso, mga chapa, ibp. 

Mabuting yumari at mura lalo nasa kapwa pilipino. 



LOS FILIPINOS 



1011-1013 San Fernando, 
MAYNILÁ, K. P. 



Pagsadyain ang mga kasangkapan ng auto na mga bagong dating at 
iba't iba pang mga kasangkapang bakal. 

Macario Lim Manapat, Gerente, 



BERNABÉ STÜDIO 



^ 



u 
U 

Q jr 



05 < 
S 
d 

Tí 

o 

ce 



Araw-araw ay rumeretrato muía sa a las 9 ng urna- 
ga hanggang a las 3 ng hapon at tuixiatanggap ng mga ga- 
waing nauukol sa bagay na itó, gaya ng Ampliación' 
Reproducción, Opalinas, alfileres, Revelaciones, Copias, 

Fotograbados, at Zincografía, ibp. 

Walang bayad sa pasuklay. 



ANG HALAGA. SA MGA GRUPO AT IBANG MGA BAGONG PARA AN AY 
•' " AYON SA PAGKASUNDUAN. 

Ngayo'y may lalong pag-uurungan s-% dakong pinagreretratuhan. 




I1IIH1I 



iMniiiiiiiiiiMiiiniiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiieiiiMMiiiiiiiiiiiiiiuiiiinn¡iiniiiiiiiiiHi iin^ii y||ya|iuuiniiiiiininiiiiiAiini 



i 



tt 



IEI $tarit*nir 



** 



3mpr¡mht $a *jtihxtri*> 






429— Soler Trozo^-429 






t 



iiiiiiin 






Encuademación y Librería 

de SOFRONIO G. CALDERÓN 

758 Reyna Regente, Binondo. 






!♦ 



Se recibe toda clase de trabajo concerniente al ramo de la 
encuademación. 













í 






46 



BIG BEN' 



Umversalmente es el Mejor 

Reloj-Despertador que 

se conoce 



Precio P 5.00 

Únicos Agentes 

H.E. HEACOCKCo. 

ESCOLTA 121-1:23 



¿¿ 






^:11 



I 







^ 




■*i-¿ 









V*5*&í3 






2 



*•- 




